Uongozi  Bora 


UONGOZI  BORA 


Uongozi  ni  uwezo  wa  kubuni  na  kuyaweka  maono  katika  vitendo. 

-Mshirild  katika  Semina  ya  Mafunzo 

Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake,  kitakuwa  chombo  muhimu 
sana  katika  kuwawezesha  na  kuwapa  wanawake  madaraka  ya  kumudu  maisha  yao  duniani  kote. 
Pamoja  na  kuzingatia  mawazo  mengi  tena  mazuri  kuhusu  uongozi  kutoka  vyanzo  tofauti,  kitabu 
hiki  kinayaweka  pamoja  mawazo  hayo  na  maono  mapya  kwa  namna  ya  kipekee  inayokiwezesha 
kusomwa  na  kueleweka,  na  kuwafaa  wanawake  wote.  Kwa  hakika,  mimi  binafsi,  sijawahi  kuona 
kitabu  kingine  cha  mafunzo  ambacho  ni  rahisi  kukubalika  na  kurekebishwa  iU  kufaa  mahitaji  na 
matumiziya  watu  mbalimbali  (ikiwa  nipamoja  na  wanaume),  huku  kikizingatia  tofauti  za 
mahitaji  na  mazingira  yao.  Zaidi  ya  hayo,  mtindo  wa  kushirikisha  uliotumika  katika  masomo  ya 
kitahu  hiki  unaonyesha  dhahiri  aina  ya  uongozi  unaohimizwa  na  kitabu  chenyewe,  yaani  uongozi 
wa  kushirikisha. 

-Nancy  Flowers,  mwandishi  na  mwalimu  wa  haki  za  binadamu 

Sasa  nimeelewa  kawa  hata  wanawake  "wanyonge"wanaweza  kuwa  viongozi,na  hii  ndio  kuwapa 
mamlaka. 

-MwaUmu  wa  masomo  katika  kituo  cha  kujifunza  kusoma  na  kuandika 
aliyeshirild  katilca  mafunzo  ya  uongozi,  Morocco 

Ikiwa  hatujihesabu  wenyewe  kama  viongozi  na  hatuzungumuzwi  katika  maandiko  na  katika 
vitabu  kama  viongozi,  ni  kwa  vipi  wengine  watatutambua  kuwa  sisi  ni  viongozi? 

-Mtumisbi  wa  kazi  za  nyumbani  aliyeshiriki  katika  mafunzo  ya  uongozi,  Jordan 

Katika  mafunzo  haya,  nimegundua  kwamba  nina  uwezo  wa  uongozi  ambao  kabla  ya  hapo  sikujua 
kama  ninao. 

-Kijana  wa  kike  aUyeshiriki  katika  mafunzo  ya  uongozi,  Palestine 

Ikiwa  jamii  na  raia  wanaweza  kutambua  uongozi  kwa  jinsi  hii  na  kutathmini  na  kushirikiana 
pamoja  na  wengine  katika  kuzunguzumzia  jinsi  gani  uongozi  unavyoelekea  kwenye  ushirikishwaji 
na  kufanya  maamuzi,  ndipo  matatizo  yetu  yaliyo  mengi  yaweza  kupata  suluhisho. 

-Mshiriki  wa  kiume  katika  mafunzo  ya  uongozi,  Jordan 

Nilitamhua  ya  kwamha  nilihiwa  na  maono  ndani  yangu  ambayo  ningeweza  fanikisha  na  hivyo 
niUpata  msukumo  wa  kuendelea  mhele  na  hatimaye  kufauUi. 

-Mwanamke  mtetezi  aliyeshiriki  katika  mafunzo  ya  uongozi,  Nigeria 

Ninaamini  ya  kwamba  Uongozi  Bora  ni  kitabu  muhimu  sana  ambacho  kitaleta  mwamko  katika 
uwanja  wa  kutetea  na  kuleta  haki  za  binadamu  kwa  wanawake  na  kuwapa  mamlaka 

wanayostahiU  ...Matarajio  yetu  ni  kwamha  kitahu  hiki  kitakuwa  nisaada  mkuhwa  si  katika  kizazi 
cha  wanawake  cha  leo  tu,  balipia  katika  vizazi  vijavyo  ambapo  wanawake  wataweza  kujitambua 
wenyewe  kama  viongozi  ndani  ya  jamii  na  tamaduni  zao.  Haya  ndio  ninapendelea  kutimiza  Jcwa 
akinamama  na  mabinti  wa  Afghanistan  kupitia  mashirikiano  katika  kazi  na  mipango  pamoja  na 
WLP  nchini  Pakistan...Uongozi  Bora  kama  kilivyotungwa  na  WLP  kwa  kushirikiana  rux 
mashirika  mengine  yasiyokuwa  ya  kiserikaU,  ni  kifaa  maridhawa  katika  mafunzo  ya  uongozi- 
shirikishi  na  ushirikiano  katika  kujenga  ufanisi  katika  utendaji. 


-Sakena  Yocoobi,  mwasisi  wa  Taasisi  ya  Elimu,  Afghanistan 


Uongozi  Bora 


KITABU  CHA  MAFUNZO 
YA  UONGOZI  KWA 
WANAWAKE 

Mahnaz  Afkhami 
Ann  Eisenberg 
IHaleh  Vaziri 

wakishauriana  na 

Suheir  Azzouni 

Ayesiia  Imam 
Amina  Lemrini 

Rabea  Naciri 

Kimetafsiriwa  na  t(ujaribishwa  l<atil<a  lugha  ya  Kiswahili  na  Shirika  la  Wanawake  na  Maendeleo 

liitwala. 

The  Women's  Seif-Promotion  iUlovement  (WSPIV1) 


Kimehakikiwa  na  Kuhaririwa  na: 
Charles  Bwenge,  Ph.D. 


ii 


Women's  Learning  Partnership  for 
Rights,  Development,  and  Peace  (WLP) 

4343  Montgomery  Avenue,  Suite  201 
Bethesda,  MD  20814,  USA 
Tel:  l-301-654-2774/Fax:l  -301-654-2775 
Email:  wlp@learningpartnershp.org 
Web:  www.learningpamership.org 

wakishirikiana  na 

Association  Democratique 
des  Femmes  du  Maroc  (ADFM) 

Secteur  les  Orangers,  Rue  Mokla,  Villa  N°  2 
Rabat,  Morocco 
Tel:  212-37-737165/Fax:  212-37-260813 
Email:  adfm@mtds.com 


BAOBAB  for  Women'sHuman  Rights 

232-^Muri  Okunola  Street,  P.O.Box  73630 
Victoria  Island,  Lagos,  Nigeria 
Tel/Fax:  234-1-262-6267 
Email:  baobabab@baobab.com.ng 


Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC ) 

Awad  Bldg.,  Radio  Street,2°^  Floor 
P.O.Box  2197 
Ramallah,  Palestine  via  Israel 
Tel:  970-2-298-7783 
Fax:  970-2-2964746 
Email:  watcorg@palnet.com 
Web:  www.pal-watc.org 

Women's  Self-Promotion  Movement  (WSPM) 

P.  O.  Box  W  78  Parktown 
Harare,  Zimbabwe 
Tel:  263-9191-7392 
Email:  wspm@yahoo.com, 
azimba2002@yahoo.com 


©  2003 

by  Women's  Leaming  Partnership 

for  Rights,  Development,  and  Peace  (WLP) 

ISBN  0-9729395-2-0 


Design:  Xanthus  Design 


YALIYOMO 

Shukrani  i 

Dibaji:  Sisi  ni  Akina  Nani?  iii 

Utangulizi:  Nguzo,  Malengo,  Shabaha,  na  Muundo  1 

Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  Shule  ya  Mawasiliano  5 

Mawasihano  Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi  17 

Vikao  vya  Semina 

Sehemu  ya  I:  Kukuza  Unafsi  kwa  ajili  ya  Kufikia  Uongozi  27 

Kikao  cha  1:  Kiongozi  ni  Nani?  29 
Kikao  cha  2:  Jinsi  Gani  Mimi  ni  Kiongozi  katika  Maisha  Yangu  Mwenyewe?  35 

Kikao  cha  3:  Maono  Yangu  ni  Yapi?  43 

Sehemu  ya  II:  Kuwasiliana  wa  Wengine  49 

Kikao  cha  4:  Jinsi  Gani  Tunaweza  KuwasiUana?  51 

Kikao  cha  5:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kukidhi  Haja  na  Matakwa  Tofauti?  57 
Kikao  cha  6:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kukuza  Madaraka  kwa  Kila  Mmoja  Wetu?  63 

Sehemu  ya  III:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana  69 

Kikao  cha  7:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kufikia  Lengo  la  Pamoja?  71 

Kikao  cha  8:  Mpango  Wetu  wa  Utekelezaji  ni  Upi?  77 

Kikao  cha  9:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kukuza  Ujuzi  na  Vipaji  Vyetu?  83 

Kikao  cha  10:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kuhamasisha  kwa  Ajili  ya  Utekelezaji?  89 

Kikao  cha  1 1 : Jinsi  Gani  Tunaweza  Kugawanya  Majukumu  na  Matokeo?  95 
Kikao  cha  12:  Jinsi  Gani  Tunaweza  Kuainisha  Shirika  LUilopata  Mafanikio?  101 

Fomu  ya  Tathmini  ya  Mshiriki  na  Msimamizi  1 07 

Viambatisho  111 

Kiambatisho  A:  Matukio  Mbadala  113 

Kiambatisho  B:  Mbinu  za  Usimamizi  127 

Kiambatisho  C:  Usikilivu  wa  Kushiriki  131 

Kiambatisho  D:  Marejeo  Yanayohusiana  na  Uongozi  133 

Kiambatisho  E:  Mashirika  Yanayojihusisha  na  Masuala  ya  Uongozi  137 

Kiambatisho  F:  Baraza  la  Kimataifa  la  Ushauri  141 


iv 


SHUKRANI 


Tunatoa  shukrani  tele  kwa  masiiirika  mbalimbali  na  watu  binafsi  waliotusaidia 
kufanikisha  mradi  huu.  Tunayashukuru  mashirika  ya  National  Endowment  for 
Democracy,  Shaler  Adams  Foundation,  na  Tides  Foundation  kwa  msaada  walioutoa 
katika  kuunga  mkono  jitihada  zetu  za  kubuni  na  kukuza  njia  na  mbinu  za  kuimarisha 

uwezo  wa  uongozi  kwa  wanawake. 

Tunawashukuru  viongozi  waliochangia  visa  na  matukio  ya  kusisimua  kwa  ajili  ya 
kitabu  hiki,  hususan  Zainah  Anwar,  Thais  Corral,  Ayesha  Imam,  Ivy  Josiah,  Asma 
Khader,  na  Sakena  Yacoobi.  Viongozi  hawa  walitupatia  hadithi  na  habari  zenye  mafao 
zinazohusu  uzoefu  wao  binafsi.  Pia,  tunamshukuru  Nancy  Flowers  aliyepitia  na 
kuchambua  muswada  wa  kitabu  hiki  kwa  kinaganaga  na  kuchangia  maoni  mengi  ya 
uzoefu  na  ya  kitaalamu  kabla  ya  kuchapishwa. 

Shirika  la  Women's  Leaming  Partnership  for  Rights,  Development,  and  Peace  (WLP), 

lilianzisha  mradi  huu  mnamo  tarehe  2  Juni,  2000  wakati  tulipofanya  mkutano  wa  kundi 
la  wataalamu  ili  kujadili  pamoja  nasi  juu  ya  njia  mpya  kuhusu  uongozi  wa  wanawake, 
mahitaji  ya  sehemu  zao  wanamoishi,  na  vitu  gani  vipewe  umuhimu  katika  maendeleo 
yao.  Tungependa  kuwashukuru  wafadhili  wetu  waliowezesha  kufanyika  kwa  mkutano 
huu  ambao  ni  pamoja  na  The  General  Board  of  Global  Ministries  of  the  United 
Methodist  Church,  The  Global  Fund  for  Women,  San  Francisco  Foundation,  United 
Nations  Development  Fund  for  Women  (UNIFEM),  na  United  Nations  Population 
Fund  (UNFPA).  Walioshiriki  katika  mkutano  huu  ni:  Alia  Arasoughly,  Shiva  Balaghi, 
Janice  Brodman,  Sylvie  Cohen,  Thais  Corral,  Naadia  Davis,  Nancy  Flowers,  Leanne 
Grossman,  Ayesha  Imam,  Bushra  Jabre,  Mona  Kaidbey,  Amina  Lemrini,  Vivian 
Manneh,  Pramada  Menon,  Geeta  Misra,  Thoraya  Obaid,  Ayo  Obe,  Aruna  Rao,  Najat 
Rochdi,  Susan  Deller  Ross,  Rahim  Sabir,  na  Sakena  Yacoobi.  Pia  wengi  kati  ya 
wataalamu  hawa  ni  wajumbe  wa  Baraza  la  Kimataifa  la  Ushauri  (International 
Advisory  CouncU)  na  wataalamu  wa  shirika  letu  ulimwenguni  pote  (angalia 
Kiambatisho  F).  Tunawashukuru  sana  kwa  mchango  na  msaada  wao  waliotupatia 
katika  kila  hatua  ya  mradi  huu. 

Tunatoa  shukrani  kwa  Rakhee  Goyal,  Hanan  Kholoussy,  na  Sian  MacAdam  kwa 
mchango  wa  maoni  yao  mazuri  na,  zaidi  ya  yote,  kushiriki  kwao  katika  kusaidia 
maandalizi  ya  muswada  wa  kitabu  katika  hatua  zake  zote.  Vile  vile  tunatoa  shukurani 
zetu  kwa  Maureen  Donaghy  na  Megan  Brown  kwa  ustadi  na  msaada  wao  katika 
kuandaa  na  kufanikisha  mikutano  yetu  mbalimbali  ya  kitaalamu  na  mikutano  ya  Baraza 
la  Kimataifa  la  Ushauri,  pamoja  na  kuratibu  mawasiliano  kati  washiriki  na  mashirika 
yaliyohusika.  Pia  tunatoa  shukrani  za  dhati  kwa  ushirika  wa  Women's  Self-Promotion 
Movement  kwa  kazi  nzuri  waliyoifanya  ya  kutafsiri  kitabu  hiki  katika  KiswahiU  na 
kuufanyia  muswada  wa  tafsiri  majaribio  ya  kufaa  kwake,  na  kwa  Dkt.  Charles  Bwenge 
kwa  kuhakiki  na  kufanya  uhariri  wa  mwisho  wa  muswada  wa  toleo  la  Kiswahili. 


i 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


ii 


DIBA)  I: 


SISI  Nl  AKINANANI 

Kitabu  hiki  kilicliapisliwa  kwa  ushirikiano  kati  ya  shirika  la  Women's  Learning 
Partnership  for  Rights,  Development,  and  Peace  (WLP)  na  washirika  wake  ambao  ni 
Association  Democratique  des  Femmes  du  Meiroc  (ADFM),  nchini  Morocco, 
BAOBAB  for  Women's  Human  Rights  (BAOBAB),  nchini  Nigeria,  pamoja  na  the 
Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC),  nchini  Palestine. 

Changamoto  yetu  ihkuwa  ni  kushughulikia  mabara  matatu  ili  kutunga  kitabu  ambacho 
kitakuwa  na  maono  yanayokubalika  kwa  wote  juu  ya  uongozi  wa  wanawake, 
kitakachozingatia  mazingira  na  mitazamo  tofauti,  na  kinachooanisha  malengo  ya  aina 
mbahmbah.  Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 
kinajumuisha  na  kuzingatia  maoni,  mawazo,  uzoefu,  na  ujuzi  wa  watu  kadhaa, 
wanawake  kwa  wanaume  wakurugenzi  na  wafanyakazi  wa  mashirika  yasiyokuwa  ya 
kiserikali,  pamoja  na  wasomi,  viongozi  wa  siasa,  wanasheria  na  washiriki  watendaji 
katika  sekta  ya  maendeleo  kutoka  nchi  zaidi  ya  kumi  na  tano  duniani. 

Shirika  la  WLP  lilianzisha  mradi  huu  jijini  New  York  mnamo  tarehe  2  Juni,  2000. 
Katika  miezi  kadhaa  iliyofuatia  WLP  Uliingia  katika  mikataba  rasmi  ya  ushirikiano  na 
mashirika  ya  ADFM,  BAOBAB,  pamoja  na  WATC  -  yote  yakiwa  ni  mashirika 
yasiyokuwa  ya  kiserikali  ambayo  malengo  yake  ni  kuimarisha  madaraka,  ushirika,  na 
uongozi  wa  wanawake  katika  jamii  zao.  Kila  moja  kati  ya  mashirika  yahyotajwa  hapo 
juu,  liUweza  kupitia  na  kuchambua  kinaganaga  muswada  wa  kitabu  hiki  katika  kila 
hatua,  na  kuchangia  katika  mpango  wa  kukikamilisha,  umbo  lake  na  maudhui,  pamoja 
na  kufanya  tathmini  yake  kwa  kuzingatia  utoshelevu  na  manufaa  yake  kwa  watu  wa 
tamaduni  mbalimbah  . 

Uongozi  Bora  ni  kitabu  ambacho  kimeundwa  kwa  namna  ya  pekee  ya  kuweza  kufaa 
kutumika  kwa  ufanisi  katika  semina  za  mafunzo  zinazoendeshwa  barani  Afrika,  Asia, 
na  Mashariki  ya  Kati.  Kwa  mfano  tayari  kimeanza  kuzoeleka  na  kutimuwa  katika 
semina  za  mafunzo  nchini  Morocco,  Nigeria,  na  Palestine.  Watu  wa  aina  tofauti 
wanashiriki  katika  mafunzo  haya.  Baadhi  yao  ni  wafanyakazi  na  wanachama  wa 
mashirika  yaliyotajwa  hapo  juu,  pamoja  na  wanafunzi,  wanawake  wataalamu, 
watumishi  wa  serekali,  waalimu,  watetezi  wa  kisiasa,  na  kadhalika. 

Tunayo  mipango  ya  kueneza  mafunzo  ya  uongozi  bora  kwa  wanawake  katika  nchi  zote. 
Waratibu  wakazi  wa  mradi  wana  jukumu  la  kurekebisha  na  kuandika  kitabu  cha 
Uongozi  Bora  kadri  ya  matakwa  na  mahitaji  ya  kila  jamii.  Miradi  hii  inaongozwa  na 
watu  wafuatao  ambao  ni  waratibu  wa  miradi:  Amina  Lemrini  na  Rabea  Naciri  wa 
shirika  la  ADFM,  Ayesha  Imam  wa  shirika  la  BAOBAB,  na  Suheir  Azzouni  kutoka 
shirika  la  WATC.  Waratibu  hawa  wanasimamia  shughuli  zote  za  majaribio  katika  jamii 
zao,  wanafanya  tathmini  ya  kufaa  kwa  maudhui  yake  kiutamaduni  na  wanaibusha 
ukuzaji  wa  taarifa  za  ziada  ambazo  ni  muhimu  na  mahususi  katika  jamii  zao.  Mwisho, 
inatarajiwa  kwamba  kitabu  hiki,  Uongozi  Bora,  kitatafsiriwa  na  kuchapishwa  katika 
lugha  mbalimbali  kufuatana  na  mahitaji  ya  wanawake  wanaoishi  katika  nchi  tofauti  na 
hivyo  kitakuwa  chombo  muhimu  kitakachotumiwa  kubuni,  kujenga  na  kukuza  mikakati 
ya  uongozi  bora. 

Kwa  kuzingatia  ujuzi  na  uzoefu  wetu  kwa  pamoja,  shirika  la  WLP  litaweza  kusambaza 
ushirika  wa  aina  hii  katika  nchi  nyingine  za  kusini  mwa  dunia  hii. 


ui 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Washirika  \N^u 

Women's  Learning  Partnership  for  Rights,  Development  and  Peace  (WLP):  WLP  ni  shirika 
la  kimataifa  lisilokuwa  la  kiserekali  ambalo  lengo  lake  kuu  ni  kuimarisha  uwezo  wa  wanawake 
na  wasichana  katika  nchi  za  kusini  mwa  dunia  hii  kwa  njia  ya  kutafakari  juu  ya  ujenzi  mpya  wa 
madaraka  au  majukumu  yao  katika  familia  na  jamii  zao,  na  nchini  mwao  kwa  jumla.  WLP 
linatimiza  shabaha  hizi  kwanjia  ya  kushirikiana  na  mashirika  ya  wanawake  yaliyo  katika  nchi  za 
kusini  mwa  dunia,  kwa  kuandaa  na  kukuza  mitalaa  ya  mafunzo  ya  uongozi  na  vifaa  vya 
kufundishia,  na  pia  kuwashirikisha  kikamilifu  wanawake  katika  utoaji  na  utumiaji  habari  na 
maarifa.  WLP  linatengeneza  na  kutoa  vifaa  dhahiri  vinavyozingatia  tamaduni  za  kila  jamii  kwa 
ajili  ya  utangazaji  wa  habari  kwenye  radio,  video/televisheni,  CD-ROM,  na  katika  mawasiliano 
ya  mtandao  wa  kompyuta  ambavyo  huimarisha  ushirikiswaji  na  uongozi  wa  wanawake  katika 
ujenzi  wa  maisha  bora  ya  raia. 

Association  Democratique  des  Femmes  du  Maroc  (ADFM):  ADFM  ni  chama  kilichoundwa 
mnamo  mwaka  wa  1985,  kikiwa  na  lengo  kuu  la  kutetea  na  kuendeleza  haki  za  binadamu  za 
wanawake,  na  kuhimiza  kuwepo  sera  na  mila  zinazozingatia  usawa  kwa  watu  wote.  Kikiwa  ni 
mojawapo  kati  ya  mashirika  makubwa  yasiyokuwa  ya  kiserekali  yanayolenga  kutetea  haki  za 
wanawake  nchini  Morocco,  chama  cha  ADFM  kimefanikiwa  sana  kujenga  ushirika  na  taasisi  za 
kiserikali  na  kiraia  katika  ngazi  ya  kanda  na  duniani  kote.  Shabaha  za  ADFM  ni  kuimarisha  haki 
za  wanawake  kwa  njia  ya  utetezi,  kuamsha  ari,  utangazaji,  kampeni  za  kujua  kusoma  na 
kuandika,  na  mkazo  katika  elimu.  Ili  kutimiza  shabaha  zake,  ADFM  kimeanzisha  Chuo  cha 
Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake,  ambacho  kinalenga  kuongeza  ushirikishwaji  wa 
wanawake  katika  ngazi  zote  za  maamuzi  muhimu  yahusuyo  jamii. 

BAOBAB  for  Women's  Human  Rights  (BAOBAB):  BAOBAB  ni  shirika  lisilokuwa  la 
kibiashara  na  pia  lisilokuwa  la  kiserekali  ambalo  linajihusisha  na  utetezi  wahaki  za  binadamu  za 
wanawake  na  ufutaji  wa  sheria  zinazowakandamiza  wanawake  katika  misingi  ya  kidini, 
kiserikali,  na  kimila,  hususan  zile  ambazo  zimeelekezwa  kwa  wanawake  Waislamu.  B AOBAB 
linafanya  kazi  kwa  kushirikiana  na  wanasheria,  viongozi  wa  serikali,  makundi  ya  haki  za 
binadamu  na  haki  za  wanawake,  mashirika  mengine  yasiokuwa  ya  kiserikali,  pamoja  na  umma 
kwa  jumla.  Miradi  yake  inajihusisha  na  kuendeleza  mafunzo  ya  haki  za  binadamu,  hususan  haki 
za  binadamu  za  wanawake.  BAOB AB  linadhamini  na  kufadhili  miradi  ya  elimu  na  mafunzo  ya 
haki  za  wanawake  na  ile  inayoongeza  welewa  wa  haki  za  wanawake  ambao  hatimaye  unaweza 
kubadilisha  sera  za  kijamii  na  za  serikali. 

Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC):  WATC  ni  umoja  wa  wanawake  ambao  ni 
wanachama  au  washirika  katika  vyama  vitano  vya  kisiasa  nchini  Palestina,  vituo  sita  ambavyo 
vinahusika  na  mafunzo  ya  wanawake,  mashirika  ya  haki  za  binadamu  ya  nchini  na  ya  kimataifa, 
na  wanawake  wengi  wataalamu  wasiofungamana  na  vyama  maalumu  vya  siasa.  Ukiwa 
umeundwa  mnamo  mwaka  wa  1992,  umoja  wa  WATC  una  shabaha  kuu  ya  kukomesha  hali  zote 
za  ubaguzi  wa  wanawake  katika  harakati  za  kujenga  jamii  imara  ya  kidemokrasia  ambayo 
inaheshimu  haki  za  binadamu.  Malengo  na  shabaha  za  WATC  ni  pamoja  na  kukuza  ujuzi  wa 
uongozi  kwa  vijana  wa  kike,  kuongeza  ushirikishwaji  wa  kisiasa  kwa  wanawake  katika  ngazi 
zote,  na  kuviunga  mkono,  kuvisaidia  kwa  hali  na  mali  na  kuvipa  mamlaka  vyama  vilivyopo  vya 
haki  za  wanawake.  WATC  hutimiza  shabaha  zake  kwa  njia  ya  mafunzo,  ushirika,  uteteaji, 
kampeni,  na  kuelimisha  kupitia  vyombo  vya  habari. 

Women's  Self-Promotion  Movement  (WSPM):  WSPM  ni  ushirika  wa  wanawake  na 
maendeleo  ulio  na  msingi  wake  katika  jamii.  Ushirika  huu  uliundwa  mnamo  mwezi  wa  Juni, 
2001  na  akina  mama  na  wasichana  wakimbizi  pamoja  na  raia  wenye  kipato  cha  chini  nchini 
Zimbabwe.  Jukumu  kubwa  la  ushirika  wa  WSPM  ni  kukuza  uongozi,  uwezo  wa  utendaji,  na 
madaraka  ya  kiuchumi  ya  wanawake  kwa  kuandaa  na  kuendesha  semina  za  mafunzo  ya  uongozi 
kwa  wanawake,  programu  za  kuongeza  utambuzi  wa  haki  za  kibinadamu  za  wanawake,  na 
utetezi.  Programu  nyingine  za  WSPM  ni  pamoja  na  kampeni  na  mafunzo  juu  ya  ujenzi  wa  amani 
na  usuluhishi  wa  migogoro,  utafiti,  uundaji  wa  ajira,  na  huduma  za  mikopo  midogo  midogo.  Sasa 
hivi  ushirika  huu  unaendesha  kituo  cha  majaribio  cha  mafunzo  ya  kompyuta  na  mtandao  wake 
ambayo  yamelenga  kuimarisha  programu  ya  semina  za  mafunzo  ya  uongozi  kwa  wanawake  kwa 
kukuza  ujuzi  wa  teknolojia  ya  kisasa  ya  habari  na  mawasiliano  ili  kuwaongezea  wanawake  na 
wasichana  nafasi  nzuri  ya  kupata  kazi  za  kufaa  na  za  kudumu. 


IV 


V 


UTANGULIZI: 
NGUZO,  MALENGO,  SHABAHA, 
NA  MUUNDO 


Nguzo 

Mawazo  na  mazoezi  ya  mafunzo  yaliyomo  ndani  ya  kitabu  hiki  yameegemea  katika 
nguzo  nne.  Nguzo  ya  kwanza  ni  kwamba  katika  jamii  zilizo  nyingi,  wanaume 
wanafikiriwa  kuwa  ndio  wenye  mamlaka  na  wanawake  ni  watu  wa  kutimiza 
linalosemwa  na  wanaume.  Fikira  hii  ni  tata  kwa  sababu  dhana  kama  utawala, 
madaraka  na  uongozi  zinaeleweka  kwa  namna  tofauti  katika  tamaduni  na  jamii 
mbalimbali.  Hata  katika  jamii  moja  watu  wanaweza  kuthamini  tabia  na  mienendo 
mbalimbali  ya  binadamu  kwa  namna  tofauti.  Kwa  mfano,  kuamua  ugonvi  kati  ya  jirani 
wawili  kwa  kuwatwanga  ngumi  ya  nguvu,  kunaweza  kuchukuUwa  kama  kitendo  cha 
udhaifu  kwa  mtu  anayetwanga  ngumi.  Lakini  katika  jamii  nyingine  au  watu  wengine, 
utumiaji  nguvu  katika  kumaliza  ugomvi  kunaweza  kuchukuliwa  kama  kitendo  cha 
uungwana. 

Nguzoya  pili  ni  kwamba  sio  wanawake  pekee,  bali  nijamii  nzima  itanufaika  kisiasa, 
kiuchumi,  na  kiutamaduni  iwapo  kutakuwepo  na  usawa  katiya  wanaume  na 
wanawake .  Utafiti  katika  nyanja  mabhmbali  kama  vile  anthropolojia  na  maendeleo  ya 
kimataifa  umefikia  hitimisho  moja:  kwamba  kuna  uhusiano  wa  moja  kwa  moja  kati  ya 
ushirikishwajia  wa  akina  mama  katika  maisha  ya  kijamii  na  uimarishaji  wa  maadih, 
mitazamo,  na  mienendo  ambayo  inaonyesha  ushirikiano  wa  kijamii  unaozingatia 
misingi  ya  uhuru,  usawa,  na  uvumilivu.  Bila  kuwepo  uongozi  wa  wanawake  itakuwa  ni 
vigumu  kupata  maendeleo  thabiti  katika  nchi  zinazoendelea,  au  katika  maeneo  yenye 
maisha  duni  ndani  ya  nchi  zilizoendelea.  Hata  hivyo,  ikumbukwe  kwamba  utaratibu 
unaotumika  kupima  madaraka,  kuyagawa  au  kuyazidisha  ,  na  hatimaye  kushikiliwa 
kwa  usawa  kati  ya  wanaume  na  wanawake  utakuwa  ni  aina  ya  kipekee  katika  kila  nchi, 
jamii,  na  hata  katika  familia  inayohusika.  Kama  ambavyo  hakuna  njia  moja  pekee 
iliyosahihi  katika  maendeleo  ya  kiuchumi  au  ya  kisiasa,  pia  ndivyo  ilivyo  katika 
maendeleo  ya  wanawake. 

Nguzo  ya  tatu  ni  kwamba  uongozi  bora  —  uongozi  unaotumikia  wanawake  na 

wanaume,  maskini  na  matajiri,  na  wenye  madaraka  na  wanyonge  —  ni  ule 
unaoshirikisha  watu  wote.  Uongozi  huu  mpya  hujiepusha  na  fikira  potofu  ambazo 
uwaona  baadhi  ya  watu  au  baadhi  ya  tabaka  za  watu  kuwa  na  haki  au  mamlaka  ya 
kuzahwa  ya  kufanya  maamuzi  kwa  ajili  ya  watu  wengine.  Badala  yake,  uongozi 
unapaswa  kujihusisha  na  kuleta  pamoja  na  kuyafanyia  kazi  maoni,  vipaji  na  ujuzi  wa 
watu  wengi  kadri  inavyowezekana  na  inavyostahili  katika  sehemu  inayohusika.  Zaidi 
ya  hayo,  ujuzi  katika  uongozi  hauwezi  kutenganishwa  na  ujuzi  katika  mahusiano  na 
watu  kwa  vile  utendaji  mwema  na  ufanisi  wa  kiongozi  unategemea  kiwango  cha  juu 
cha  ushirikiano  alio  nao  kati  yake  na  washirika,  wadhamini,  au  wafuasi  wake. 
Ijapokuwa  hakuna  orodha  mahususi  ya  tabia,  mienendo,  au  ubora  inayofafanua  sifa  za 
kiongozi  bora  katika  mazingira  yote,  kwa  jumla  kiongozi  bora  anatarajiwa  kuwa  na 
uwezo  wa  kufanya  maamuzi  yaliyo  thabiti  na  mwenye  maono,  na  anayeshirikiana  na 
wengine  kutimiza  shabaha  za  kidemokrasia  na  uwasa.  Kiongozi  bora  pia  hutambua 
kuwa  njia  ambazo  anatumia  kufikia  shabaha  hizo,  ni  muhimu  kama  zilivyo  shabaha 
zenyewe. 

Nguzo  ya  nne  ni  kwamba  uongozi  wenye  kupatanisha  na  kushirikisha  umeundwa 
kwenye  mawasiliano  yaliyo  imara.  Jinsi  wananchi  wanavyowasiliana  na  viongozi 


1 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


serikalini,  jinsi  wazazi  wanavyowasiliana  na  watoto  wao,  jinsi  watumishi 
wanavyowasiliana  wao  kwa  wao  kazini,  na  kadhalika  —  kila  moja  ya  hali  hizi  ni 
kiwakilishi  cha  mahusiano  ya  uongozi  katika  mazingira  mapana.  Katika  nyakati  hizi 
ambapo  habari  ni  mojawapo  ya  bidhaa  zenye  thamani  kubwa  duniani  na  wale  watu 
wenye  uwezo  mkubwa  wa  kuibua  na  kusambaza  habari  hizo  kuwa  na  madaraka 
makubwa,  uongozi  wa  wanawake  unategemea  sana  uwezo  wetu  wa  kupashana  habari, 
mawazo,  maoni,  mitazamo  na  maono  kati  yetu  sisi  kwa  sisi  na  duniani  kote. 
Mawasiliano  thabiti,  kama  ulivyo  uongozi  bora,  yanahusu  jinsi  tunavyopashana  habari 
sisi  kwa  sisi,  tunavyofanya  kazi  pamoja,  na  kufanya  maamuzi  kwa  manufaa  yetu  sote. 
Zaidi  ya  hayo,  kadri  umuhimu  wa  teknolojia  unavyozidi  kuongezeka  katika  uwanja  wa 
mawasiliano  duniani  kote,  uwezo  wa  wanawake  kuitumia,  kuimudu  kwa  ufanisi,  na 
kuimiliki  teknolojia  hiyo  ya  mawasiliano  kutaleta  manufaa  makubwa  sana  katika 
kuufanya  uongozi  wa  wanawake  kuwa  jambo  halisi. 


Malengo 

Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake  kimekusudiv/SL 
kutumika  kama  kifaa  cha  kujifunzia  na  utangulizi  wa  mafunzo  ya  uongozi.  Tofauti  na 
vitabu  vingine  vya  mafunzo  ya  uongozi  ambavyo  huweka  msisitizo  katika  masuala  ya 
"jinsi  gani"  ya  kugombea  nafasi  ya  uongozi  wa  kisiasa  au  kuendesha  kampuni,  kitabu 
hiki  kinazungumzia  maswala  ya  kuwezesha  na  kuwapa  madaraka  wanawake  na  mbinu 
za  mawasiliano.  Kimelenga  kumwezesha  msomaji  au  mshiriki  katika  semina  ya 
mafunzo  kubaini  yeye  mwenyewe  na  kujenga  mbinu  bora  za  kuwasilisha  maoni  yake, 
kusikiliza  yanayosemwa  na  wengine,  kuafikiana  na  wengine,  kujenga  lengo  la  pamoja, 
na  kuendeleza  ushirika  wa  kujifunza  katika  sehemu  za  kazi,  majumbani,  na  katika  jamii 
yake. 

Shabaha 

Shabaha  yetu  katika  kutunga  kitabu  hiki  ni  kuunda  kifaa  muhimu,  ambacho  kinaweza 
kutumiwa  na  jamii  yoyote  ile,  kuimarisha  ushirikishwaji  na  uongozi  wa  wanawake 
katika  sehemu  na  ngazi  mbalimbali  zinazohusu  shughuli  na  maamuzi  muhimu  ya 
kijamii.  Lengo  letu  kuu  ni  kutoa  mchango  katika  uwekaji  wa  mazingira  mazuri  kwa 
ajili  utendewaji  haki  na  usawa  kwa  watu  wote,  wanawake  na  wanaume,  duniani  kote. 
Uongozi  wa  wanawake,  kama  ulivyo  ushirikishwaji  wa  wanawake  au  madaraka  ya 
wanawake,  haimaanishi  kuwa  ni  ishara  ya  wanaume  kupoteza  uongozi,  ushirikishwaji, 
au  madaraka.  Uongozi  halali  huelekea  kule  ambapo  kila  mtu  anapopewa  uhuru  wa 
kutosha  kuchagua  na  kuamua  linalofaa. 

Muundo 

Sura  inayofuatia  katika  kitabu  hiki-—  "Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama 
Shule  ya  Mawasiliano"— -  inachora  ramani  ya  jumla  ya  muundo  wa  katibu  hiki,  na 
kimsingi  imekusudiwa  kutumiwa  zaidi  na  wasimamizi.  Sura  hii  inajaribu  kuweka  wazi 
misingi  ya  aina  hii  mpya  ya  uongozi  ambao  unalenga  kushirikisha,  kujumuisha  watu 
wote,  kuzingatia  demokrasia  na,  muhimu  kuliko  yote,  kuwawezesha  wanawake  kupata 
madaraka  na  kutimiza  majukumu  yao  kwa  ufanisi.  Sura  inayofuatia-— "Kuwasiliana 
Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi"  ~-  haitoi  mwongozo  wa  kuendesha 
mafunzo  ya  uongozi  kama  yanavyoelezwa  katika  kitabu  hiki  tu,  bali  pia  inaweza 
kutumika  kwa  jumla  kama  rejeo  muhimu  katika  kusimamia  na  kuendesha  aina  yo  yote 
ya  mkutano.  Vikao  kumi  na  viwili  vilivyomo  katika  kitabu  hiki  vinajihusisha  na  mada 
za  ukuzaji  wa  uongozi  kuanzia  kwenye  mikakati  hadi 


2 


Utangulizi:  Nguzo,  Malengo,  Shabaha,  na  Muundo 


uimarishaji  wa  vipaji  vya  uongozi  vya  mtu  binafsi,  na  hadi  masomo  juu  ya  kuanzisha 
na  kuimarisha  taasisi  kwa  kutumia  mifano  ya  kukuza  uongozi  jumuishi. 

Kama  ambavyo  hakuna  aina  moja  tu  ya  ubora  au  tabia  za  kufafanua  kwa  usahihi  sifa  za 
kiongozi  bora,  vile  vile  hakuna  mbinu  moja  tu  ya  kufundisha  ujuzi  wa  uongozi.  Katika 
kitabu  hiki,  pamoja  na  kusisitiza  mambo  yahusuyo  uongozi,  mbinu  za  kufundisha  na 
kujifunza  ambazo  ndio  msingi  wa  kitabu  hiki,  ndio  hizo  hizo  zimewekwa  kwa 
makusudi  ya  kuwawezesha  na  kuwapa  madaraka  wasimamizi  na  washiriki  wa  semina 
za  mafunzo.  Masomo  yaliyowasilishwa  ndani  ya  kitabu  hiki  ni  miongozo  tu  inayoweza 
kutumika  kwa  namna  tofauti  kulingana  na  mazingira  na  mahitaji  ya  jamii  husika.  Kwa 
mfano,  wasifu  wa  watu  mashuhuri  na  hadithi  za  mashirika  yaliyofanikiwa  katika 
utendaji  wa  kazi  zao  ni  mifano  tu  iliyokusudiwa  kuchochea  majadiUano  na  inaweza 
kubadUishwa  na  wasifu  na  hadithi  ambazo  zinaeleweka  vizuri  zaidi  katika  mazingira  ya 
kila  janui  husika. 

Masomo  katika  kitabu  hiki  yamegawanywa  katika  sehemu  tatu.  Sehemu  ya  Kwanza, 
"Kukuza  Nafsi  kwa  ajili  ya  kufikia  Uongozi",  Kikao  cha  kwanza  kinachunguza  tafsiri 
mbalimbah  za  uongozi  pamoja  na  kaida  za  uongozi  zihzozoeleka  na  mpya.  Kikao  cha 
Pili  kinamsaidia  msomaji  na  mshiriki  katika  semina  ya  mafunzo  kugundua  uwezo  wake 
binafsi  wa  uongozi.  Kikao  cha  Tatu  kinalenga  kuonyesha  jinsi  gani  viongozi  huanza 
na  maono  ya  kipekee,  wazo  au  msukumo  wa  aina  fulani  ambao  hatimaye  hujipa 
changamoto  wenyewe  na  kuviweka  vitu  hivyo  katika  matendo. 

Sehemu  ya  Pili  inazungumzia  juu  ya  "Kuwasiliana  na  Wengine."  Katika  sehemu  hii 
Kikao  cha  Nne  kinaangalia  mbinu  za  kibinafsi  ambazo  huleta  maarifa  ya  mawasiliano 
kati  ya  viongozi  na  washiriki  waMafunzo.  Kikao  cha  Tanokinaelezajuuya 
umuhimu  wa  kuwa  na  maafikiano,  maelewano,  mashauriano,  na  mtu  kuheshimu 
washirika  wenzake  hata  kama  mitazamo  na  maoni  yao  yanatofautiana  ili  kuiwezesha 
mikutano  ya  washirika  kuzitimiza  shabaha  zetu,  na  Kikao  cha  Sita  kinachunguza 
mbinu  na  ambazo  zinazoweza  kutumiwa  kwa  kuimarisha  madaraka  ya  utendaji  wa 
wengine  Ui  juhudi  zetu  ziwe  nzito,  kubwa  na  zenye  kudumu  daima. 

Sehemu  ya  Tatu  inahusu  "Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana".  Katika  sehemi  hii, 
Kikao  cha  saba  kinazungumzia  jinsi  gani  wafanyakazi  wa  shirika  fulani  pamoja  na 
wanaushirika  wanaweza  kuafikiana  na  kujenga  maono  yenye  mwelekeo  mmoja.  Kikao 
cha  Nane  kinachunguza  njia  ambazo  zinaweza  kutumiwa  kwa  kuendeleza  mipango 
madhubuti  ya  utendaji  katika  shirika.  Kikao  cha  Tisa  kinajihusisha  na  kutazama  njia 
ambazo  zinaweza  kutumiwa  kulinda  na  kuimarisha  nguvu  za  watu  pamoja  na  taratibu 
ambazo  zinaweza  kutumiwa  kukuza  ujuzi  na  vipaji  vyetu. 

Kikao  cha  Kumi  kinazungumzia  maarifa  na  mbinu  ambazo  zinaweza  kutumiwa  na 
mashirika  kuhamasisha  wanaushirika  kwa  ajili  ya  utekelezaji  wa  mipango  iU  kufikia 
malengo  yao.  Kikao  cha  Kumi  na  Moja  kinazingatia  mbinu  za  kujenga  ushirikiano 
madhubuti  kati  ya  mashirika  katika  kuratibu  kampeni  za  kutetea  haki  za  wanawake,  na 
Kikao  cha  Kumi  na  Mbili  kinachunguza  vigezo  tofauti  vinavyoweza  kutumika 
kubaini  shirika  la  mafunzo  lUilopata  mafenikio. 

Ili  kuwezesha  muundo  maalumu  wa  semina  za  mafunzo  kwa  ajili  ya  kikidhi  haja  za  kUa 
sehemu,  viambatisho  katika  kitabu  hiki  vinatoa  vikao  mbadala  vUivyozingatia 
mazingira  maalumu  ya  kiutamaduni,  maoni  kwa  ajili  ya  vikao  mbadala  na  mbinu  za 
kuunda  mazoezi,  na  mikakati  ya  kuimarisha  mawasiliano  miongoni  mwa  washiriki  wa 
semina  za  mafunzo.  Vikao  mbadala  viko  katika  Kiambatisho  A  vikiwa  pamoja  na 
maelezo  yanayopendekeza  jinsi  gani  vikao  mbalimbali  vinavyoweza  kubadiUshwa  Ui 
kukidhi  mahitaji  ya  kila  sehemu.  Kiambatisho  B  ni  orodha  ya  mbinu  zinazotumiwa  na 
wasimamizi  wenye  ujuzi  kwa  ajili  ya  kuibusha  mvuto  na  majadiliano  baina  ya 
washiriki.  Wasimamizi  wa  semina  za  mafunzo  wanahimizwa  kuwa  tayari  kubadilibadili 


3 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


mbinu  hizi  kufuatana  na  mazingira  wanamosimamia  mafunzo,  kutumia  mbinu  na 
mikakati  ambayo  wanaona  inaweza  kuleta  mafanikio  katika  semina  zao  na  kuachana  na 
ile  ambayo  haifai  au  isiyokuwa  muafaka  kwa  mazingira  wanamofanyia  kazi. 
Kiambatisho  C,  kikiwa  kinajihusisha  na  usikilivu  wa  kushiriki,  kinatoa  mapendekezo 
juu  ya  usikilizaji  wenye  mafao  na  mazungumzo  yenye  maana.  Kiambatisho  D  kinatoa 
marejeo  yanayohusiana  na  uongozi  na  Kiambatisho  E  kimeorodhesha  mashirika 
yasiyokuwa  ya  kiserekali  ulimwenguni  ambayo  yanajihusisha  na  kuendeleza  uongozi 
wa  wanawake.  Kiambatisho  F  kinayo  orodha  ya  wajumbe  wa  Baraza  la  Kimataifa  la 
Ushauri  (International  Advisory  Council),  jumuia  ya  wataalamu  wanaowakilisha 
mitazamo  mbalimbali  ya  kitaaluma,  kiutamaduni,  na  kidini  ambayo  hufuatilia  na 
kuweka  sawa  taarifa  za  kisheria,  kisiasa,  na  kiutamaduni  zilizotolewa  katika  mtalaa  wa 
uongozi  wa  WLP. 


4 


MISINGI  YA  UJ  ENZI  WA  UONGOZI: 
UONGOZI  KAMA  SHULE  YA  MAWASILIANO 


Mahnaz  Afkhami 

Kitabu  hiki  kinahusu  wanawake  na  uongozi  katika  enzi  hizi  za  mapinduzi  ya 
usambazaji  wa  habari .  Tunalenga  wanawake  kwa  sababu  (a)  ndio  wanaofanya  sehemu 
kubwa  ya  watu  wote  ulimwenguni ,  (b)  kwa  kiasi  kikubwa  wamekuwa  hawashirikishwi 
katika  maamuzi  ambayo  yameathiri  maisha  yetu  katika  siku  zilizopita,  na  (c) 
wanastahili  kupata  nafasi  kubwa  na  kufanya  mambo  mengi  kwa  ajUi  ya  maendeleo  kwa 
wakati  ujao  iwapo  tunataka  kutengeneza  dunia  hii  kuwa  mahali  pema  kwa  ajli  yetu 
sisi  wenyewe  na  kwa  ajili  ya  watoto  wetu.  Tunalenga  uongozi  kwa  sababu,  kama 
viongozi  ,wanawake  wanaweza  kuleta  mageuzi  na  kuelekeza  dunia  ya  kesho  kwenye 
maisha  bora  tunayohitaji,  kama  vile  uhuru,  usawa,  haki,  baraka,  wingi  wa  mali,  pamoja 
na  amani  kwa  wote.  Tunalenga  teknolojia  ya  usambazaji  habari  kwa  sababu  ndio  kani 
inayotawala,  inayounda  miundo  na  pia  kuweka  dira  ya  maendeleo  ya  kichumi,  haki  za 
watu  na  uhuru  wa  kila  mtu  katika  kame  hii  ya  ishirini  na  moja. 


Wanawake,  Habari,  na  Uimarishaji  wa  Madaraka 

Nafasiya  Wanawake  Kupata  Madaraka  ni  Ndogo 

Kwa  muda  wa  miongo  kadhaa  iliyopita,  wanawake  wametokea  kuwa  wenye  juhudi 
nyingi  katika  masuala  ya  jamii  zao.  Lakini  hadi  sasa  bado  wangali  mbali  sana  na  mahali 
ambapo  wangestahih  kuwa  iwe  ni  katika  sekta  ya  binafsi  au  ya  umma.  Asilimia  ya 
wanawake  wanaoshikilia  nafasi  za  umeneja  na  usimamizi  katika  nchi  zilizoendelea  ni 
karibu  33,  barani  Afrika  ni  asilimia  15,  na  katika  bara  la  Asia  na  visiwa  vya  Pacific 
ni  asilimia  13'.  Kiwango  hiki  katika  Afrika  na  Asia-  kidogo  kama  kilivyo- 
kinaonyesha  ongezeko  maradufu  katika  kipindi  cha  miaka  Ishirini  Uiyopita.  Kiwango 
cha  wanawake  wanaoshiriki  katika  maamuzi  ya  kiuchumi  ya  ngazi  za  juu  kimeendelea 
kuwa  kidogo  mno,  hata  katika  nchi  za  Magharibi 

Kati  ya  kampuni  1000  zilizo  maarufu  sana  nchini  Marekani  katika  mwaka  wa  2000,  ni 
kampuni  tatu  tu  zilizokuwa  na  wakurugenzi  watendaji  wanawake    Karibuni  sehemu 
zote  za  uUmwengu,  kazi  zimetengwa  kwa  msingi  wa  maumbile  ya  kijinsia.  Mara  nyingi 
wanawake  wamejikuta  wanaishia  kufanya  kazi  za  ukarani,  ukatibu  muhtasi,  uuzaji 
dukani,  na  utumishi  wa  nyumbani  wakati  wanaume  wakiwa  katika  kazi  za  viwandani 
na  usafirishaji.  Kwa  wastani  duniani  kote  wanawake  hufanya  kazi  kwa  saa  nyingi  kwa 
wiki  kuliko  wanaume,  lakini  kazi  zao  huwa  haziUpwi  wala  kuhesabiwa  kuwa  za 
maana.  Hata  pale  ambapo  wanawake  wanafanya  kazi  sawa  na  kazi  za  wanaume, 
wanawake  hulipwa  kwa  asilimia  30  hadi  40  pungufu  ya  malipo  wanayolipwa  wanaume. 
Katika  Umoja  wa  Mataifa,  wanawake  wameshikilia  asilimia  9  tu  ya  vyeo  vya  ngazi  za 
juu,  na  asilimia  21  ya  vyeo  vya  ngazi  za  uandamizi,  lakini  wanashikiUa  asilimia  48  ya 
vyeo  vya  kitaalamu  ngazi  ya  chini  katika  utumishi  wa  serikali^.  Hadi  sasa  serekali 
zilizo  nyingi  hazijaU  wala  hazionyeshi  nia  ya  kutaka  kukidhi  mahitaji  ya  kazi  za 
kitaalamu  na  uongozi  kwa  wanawake. 


'  United  Nation^  The  World's  Women  2000:  Trends  and  Statistics,  New  York:United  Nations.  Uk.  130. 
^  Kutoka  "A  Start-Up  of  Her  Own,  "Marci  Mc  Donald,  U.S  News  &  World  Report,  Mei  15,2000. 


5 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Utofauti  huu  wa  kijinsia  sio  matokeo  ya  kipengee  kimoja  tu  cha  utaratibu  wa  kihistoria 
kama  vile  tabia  za  kijamii,  dini,  mahusiano  ya  kiuchumi  au  sheria;  bali  ni  matokeo  ya 
mchanganyiko  wa  sababu  zilizo  tofauti.  Wanawake  wengi  wanatambua  utata  wa 
mfumo  wa  kijamii  ambao  bila  sababu  za  msingi  huwanyanyasa  na  huwanyima  nafasi  ya 
kukuza  na  kutumia  vipaji  vyao.  Kwa  mtazamo  huo  huo,  wanawake  wanatambua  kuwa 
wao  pia  ni  sehemu  ya  mfumo  huo  huo.  Sasa  wanawake  wengi  wanatambua  kuwa  tatizo 
lao  kubwa  sio  kushindana  na  wanaume  tu,  bali  pia  ni  jinsi  gani  ya  kujenga  fikira  mpya 
na  kusaidia  kujenga  upya  mfumo  wa  kijamii  ambao  umewafunga  watu  wote,  wanawake 
kwa  wanaume.  Katika  karne  hii  ya  ishirini  na  moja,  wanawake  watahitajika  kubeba 
mzigo  wa  kutafisiri  kwa  usahihi  jinsi  gani  maisha  mema  ya  kibinaadamu 
yanavyostahili  kuwa,  na  kupiga  hatua  mbele  zaidi  ya  kuweka  tafsiri  hiyo  katika 
vitendo,  yaani  kushiriki  kikamihfu  kwa  vitendo  katika  dunia  hii  ambayo  inazidi 
kuungana  na  hivyo  kuwa  tata  zaidi.  Tunajua  kwamba  katika  baadhi  ya  jamii —  kama 
vile  Scandinavia —  ambako  kundi  kubwa  la  wanawake  wamejiingiza  katika  uwanja 
wa  siasa"^,  uhusiano  wa  kijinsia  na,  kama  matokeo  ya  hili,  uhusiano  wa  kijamii  kwa 
jumla,  umekuwa  wa  kuzingatia  haki  na  usawa.  Kwa  hiyo,  ili  wanawake  waweze 
kutimiza  wajibu  wao  ipasavyo  popote  pale  waUpo,  hawana  budi  wajitahidi  kushiriki 
kadri  wanavyoweza  katika  masuala  ya  jamii  zao.  Ni  lazima  uwezo  na  madaraka  yao  ya 
utendaji  yaimarishwe. 

Makubaliano  Rasmi  ya  Kimataifa  Yapo  kwa  ajili  ya  Mahitaji  ya 
Kuimarisha  Madaraka  ya  Wanawake 

Tumeanzisha  Muungano  uliokubaliwa  na  Mataifa  kwa  ajili  ya  kuimarisha  madaraka  ya 
utendaji  wa  wanawake.  Makubaliano  haya,  yaliyofikiwa  wakati  wa  Mkutano  wa  Nne 
wa  Umoja  wa  Mataifa  juu  ya  Wanawake  mjini  Beijing,  mnamo  mwaka  wa  1995, 
yamefafanuliwa  zaidi  katika  waraka  wa  Beijing  Platform  for  Action.  Waraka  huu 
unasema  kwamba: 

Tamko  la  Utendaji  la  Beijing  ni  ajenda  ya  kuimarisha  uwezo  na  madaraka  ya 
utendaji  wa  Wanawake.  Linalenga  kuondoa  vizuizi  vyote  vinavyozuia 
wanawake  kushiriki  kimatendo  katika  nyanja  na  ngazi  zote  za  maisha  ya 
kifamilia  na  ya  umma,  kwa  kushiriki  kikamiUfu  katika  maamuzi  ya  kiuchumi, 
kijamii,  kiutamduni,  na  kisiasa.  Hii  inamaanisha  kwamba  kanuni  za  ugawaji 
sawa  wa  madaraka  na  majukumu  zinastahili  ziwekwe  kati  ya  wanawake  na 
wanaume  majumbani  mwao,  sehemu  za  kazi,  na  hata  katika  ngazi  pana  za 
kitaifa  na  kimataifa.  Usawa  kati  ya  wanawake  na  wanaume  ni  suala  la  haki  za 
binadamu  na  sharti  la  kuwepo  haki  za  kijamii.  Na  pia  ni  jambo  la  lazima  na  la 
msingi  katika  kuleta  usawa,  maendeleo  na  amani.  Ushirika  uliobadilishwa  na 
kujengwa  upya  kwa  kuzingatia  usawa  kati  ya  wanawake  na  wanaume  ni 
sharti  muhimu  kwa  kuleta  maendeleo  ya  kudumu  yanayolenga  kuboresha 
maisha  ya  watu  wote.  Bidii  imara  na  ya  muda  mrefu  ni  muhimu,  ili  wanawake 
na  wanaume  waweze  kufanya  kazi  kwa  manufaa  yao  wenyewe,  kwa  manufaa 


'United  Nation.s  The  World's  Women  2000:  Trends  and  Statistics ,  New  York:  United  Nations,  uk.  167. 
^  Mwaka  wa  1995  baraza  la  mawaziri  wa  Sweden  lilikuwa  la  kwanzakuwa  na  idadi  sawa  ya  mawaziri 
wanawake  na  wanaume.  Kuanzia  wakati  huo,  sera  zilizobadilishwa  katika  ustawi  wa  jamii,  mazingira,  na 
matumizi  ya  jeshi,  kwa  mfano,  ni  Lshai'a  ya  mageuzi  mapya  katika  nguvu  ya  kisiasa. 


6 


Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  shule  ya  Mawasiliano 


ya  watoto  wao,  na  kwa  manufaa  ya  jamii  yao  ili  kuweza  kukabili  changamoto 
za  kame  hii  ya  ishirini  na  moja....  Tamko  la  Platform  for  Action  linasisitiza 
kwamba  wanawake  wabadilishane  maoni  juu  ya  masuala  ambayo  yanaweza 
kutatuhwa  tu  iwapo  yatafanyiwa  kazi  kwa  kushirikiana  na  wanaume  kulekea 
lengo  la  pamoja  la  kujenga  usawa  wa  kinjisia  duniani  kote.  Tamko 
hnaheshimu  na  kuthamani  utofauti  uhopo  katika  haH  na  mazingira  ya 
wanawake,  na  pia  kutambua  kwamba  baadhi  ya  wanawake  wanakabihwa  na 
vizuizi  vya  kipekee  katika  uimarishaji  wa  uwezo  na  madaraka  yao  ya 
utendaji.^ 

Teknolojia  ya  Habari  Inatawala  Mfumo  Mpya  wa  Mahusiano  ya 
Kiuchumi  Duniani 

Mapinduzi  ya  mawasihano  yanabadilisha  hali  ya  madaraka.  Habari  na  maarifa 
vimekuwa  nguzo  za  matumizi  ya  uwezo  wa  kisasa,  vikiwa  vinadhibiti  njia  na 
uhusiano  wa  uzalishaji  mali.  Mawasiliano  ya  kisasa — yakiwa  yanamudu  wakati — 
yamepunguza  kwa  kiasi  kikubwa  umbaH  ambapo  kila  mtu  anajiona  kuwa  jirani  wa 
mwingine.  Teknolojia  ya  habari  imefanya  mawasihano  duniani  kuwa  mepesi  kama  vile 
mtu  anavyopiga  gumzo  na  jirani  zake  kijijini  au  mtaani,  jambo  ambalo  limezilazimisha 
serekaH  na  makampuni  kujielekeza  yenyewe  kutimiza  mahitaji  ya  ushindani  wa 
kimataifa.  Serikali  nyingi  zimeanza  kushurutishwa  na  matakwa  yanayokinzana  kati  ya 
ushindani  wa  kimataifa  na  haki  za  wananchi.  Hiki  kielelezo-dunia  kipya,  ambacho  kwa 
jumla  kinaitwa  utandawazi  (globahzation),  kinapendekeza  sura  mpya  ya  uhusiano  na 
madaraka.  Hakuna  awezaye  kusema  kwa  uhakika  iwapo  haH  hii  mpya  italeta  matokeo 
mazuri  au  mabaya  kwa  binadamu.  Hata  hivyo,  tuna  uhakika  kwamba  tusipoitumia 
teknolojia  hii  mpya  ipaswavyo,  tutayafikia  maisha  yahyo  mbele  yetu,  yahyojaa  neema 
tele,  tukiwa  gizani  bila  kujua  kinachoendelea  na  hivyo  bila  udhibiti  wetu.  Kutokana  na 
teknolojia  za  kisasa  za  habari  kubeba  chachu  za  kuibua  uwezo  na  madaraka,  karne  ya 
ishirini  na  moja  inatoa  nafasi  mpya  kwa  wanawake  lakini  pale  tu  ambapo  wanawake 
watakuwa  wamejiandaa  kikamiUfu  kuzitumia  nafasi  hizi. 


Teknolojia  ya  Habari  ni  Tata  na  Yenye  Hatari 

Teknolojia  ambayo  inatawala  uchumi  wa  kisasa  duniani  ni  yenye  kujiendesha  ,  yenye 
sura  nyingi,  na  tata.  Haina  mipaka.  Inachukua  hali  na  uwezo  mpya  kadri  inavyokua, 
na  kuleta  mambo  mapya  ambayo  yanadai  kufanyika  kwa  marekebisho  sambamba  kwa 
upande  wa  watu  binafsi,  jamii,  na  mataifa.  Watu,  jamii,  au  mataifa  ambayo  yana  uzoefu 
zaidi  wa  teknolojia  hii  na  mienendo  ya  mabadiliko  yatakuwa  kwenye  nafasi  nzuri  ya 
kuvuna  matunda  yake.  Itakuwa  vigumu  kuingia  katika  ushindani  kwa  wale  wasiokuwa 
na  uzoefu  na  teknoljia  hii  ya  habari  na  hawafanyi  jitihada  za  kushiriki  katika  matumizi 
yake,  utengenezaji  wake,  au  uenezaji  wake.  Teknolojia  hii  mpya  ,  ambayo  haijali 
mateso  ya  watu,  haizingatii  mahitaji  ya  watu  ila  tu  mpaka  sisi  wenyewe  tunaitumia 
kikamilifu  na  kuielekeza  itufanyie  hivyo.  Kwa  vile  teknolojia  hii  ya  habari  huleta 
madaraka,  haiendani  kabisa  na  udhaifu  wa  binadamu.  Hatutashinda  matokeo  yake 
mabaya  kwa  kulalamika  au  kuomboleza.  Linalohitajika  kwetu  ni  kugundua  njia  na 
mbinu  za  kupata  uhodari  na  ujuzi  wa  kutosha  wa  kutuwezesha  kuitumia  teknolojia  hii 
kwa  manufaa  yetu.  Kimsingi  hili  ni  tatizo  la  elimu.  Hata  hivyo,  ili  kulishughulikia  kwa 


"Ripoti  ya  Mkutano  wa  Nne  wa  Umoja  wa  Mataifa  juu  ya  Wanawake,"  Convenant for  the  New  Millenium: 
The  Beijing  Declaration  &  Platform  for  Actiom  (Beijing,  September  415,  1995),  SantaRosa,  Califomia: 
FreeHandBooks,  1996,pp.7-8. 


7 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


ufanisi  tunahitaji  kulikabili  kisiasa,  yaani  kwa  kutoa  aina  ya  uongozi  ambao  unatoa 
nafasi  ya  kushirikisha  wanajamii  wote  katika  masuala  yanayowahusu  na  kufikia 
maamuzi  ya  pamoja. 

Teknolojia  ya  Habari  Inatoa  Mwanya  wa  Maisha  Mazuri  ya  Baadaye 
kwa  Wote 

Teknolojia  ya  habari  inaweza  kutusaidia  kupata  maarifa,  uongozi,  na  maafikiano 
tunayohitajika  katika  jitihada  zetu  za  kufikia  hali  ya  maisha  ambayo  tunahitaji. 
Teknolojia  hii  ya  kisasa  ya  habari  inaweza  kuenezwa  katika  sehemu  zote  duniani  kwa 
gharama  ndogo  na  kusaidia  sera  za  taifa  na  za  kimataifa  ambazo  zimelenga  kuwasaidia 
watu  na  jamii  maskini  kushiriki  kikamilifu  katika  maamuzi  yanayohusu  maisha  yao. 
Karne  ya  ishirini  ilifungua  milango  kwa  maendeleo  ya  kisayansi  na  kiteknolojia. 
Matokeo  yake  ni  kwamba  ,karne  ya  ishirini  na  moja  inatarajiwa  kuleta  maendeleo  ya 
aina  yake  katika  kuendeleza  maisha  ya  binadamu.  Mandeleo  ya  kisayansi  yametupa 
uwezo  wa  kutokomeza  magonjwa  mengi  ya  hatari  kwa  maisha  ya  binadamu,  kuongeza 
muda  za  kuishi,  kubadiU  hali  ya  utendaji  kazini,  na  kuleta  hali  ya  maisha  inayostahili 
kwa  kila  mmoja  wetu.  Tunawe  za  sasa  kuunda,  kukusanya  na  kutangaza  habari  na 
maarifa  ulimwenguni  pote  kwa  haraka  sana,  na  kwa  gharama  ndogo  sana.  Tunaweza 
sasa  kukabiliana  na  kutatua  na  matatizo  ya  kimsingi  yalioyokuwa  kikwazo  katika 
juhudi  za  maendeleo  mengi  huko  nyuma  kutokana  na  kutokuwepo  njia  za  haraka  za 
mawasiliano  na  kubadilisha  habari. 


Haja  ya  Kupunguza  Pengo  Katika  Umilikaji  wa  Teknolojia  ya  Habari 

TumekabiUwa  na  tatizo  la  tofauti  kubwa  ya  umilikaji  na  utumiaji  wa  teknolojia  ya 
habari.  Tatizo  hili  linatokana  na  kutokuwepo  nafasi  sawa  ya  kupata  na  kutumia  habari 
na  maarifa  na  uwezo  usiolingana  wa  kutumia  habari  na  maarifa  hayo  kwa  ajili  ya 
maendeleao,  na  pia  kwa  ajiH  ya  usawa  na  uhuru  wa  kijinsia.  Kwa  mfano,  nchini 
Marekani  kuna  kompyuta  nyingi  zaidi  kuliko  idadi  ya  konpyuta  zilizo  katika  nchi 
nyingine  duniani  zikiwekwa  zote  pamoja^.  Mahali  pote  duniani,  na  zaidi  katika  nchi 
zinazoendelea,  nafasi  ya  wanawake  kupata  na  kutumia  teknolojia  ya  kisasa  ni  ndogo 
kuliko  iHvyo  kwa  wanaume. 

Ipo  haja  ya  kuziwezesha  nchi  maskini  kuwa  na  uwezo  wa  kumiliki  na  kutumia 
teknolojia  hii  ya  kisasa,  na  zaidi  ya  hapo,  kuyawezesha  makundi  ya  watu  maskini 
katika  kila  nchi  hizo  kumiliki  na  kutumia  teknolojia  hii.  Kati  ya  makundi  hayo, 
wanawake  na  wasichana  hawana  budi  kupewa  kipaumbele.  Tunahitaji  kueneza  utajiri 
huu  wa  matumizi  ya  mtandao  wa  kompyuta  katika  kila  pembe  ya  dunia  hii.  Na  hii  sio  tu 
mashini  za  kompyuta  zenyewe  na  mafunzo  ya  utumiaji,  bali  pia  ubunifu  wa  nyenzo 
muafaka  kufuatana  na  utamaduni,  lugha,  na  jamii  husika.  Wanyonge  na  watu 
walioachwa  nyuma  kimaendeleo  duniani  wasiwezeshwe  tu  kuwa  watumiaji  wa  habari 
zilizoandaHwa  mahali  pengine,  baH  pia  wawezeshwe  kuwa  wabunifu  wa  maarifa 
ambayo  wao  na  watu  wengine  wanaweza  kuyatumia.  Sote  tutakuwa  matajiri  iwapo 
tutazingatia  na  kuheshimu  uzoefu,  ujuzi  na  hekima  za  binadamu  wote  duniani  kote. 
Iwapo  tutazingatia  changamoto  ya  kueleza  maoni  yetu  na  kusikiUza  ya  wengine  na 
kujumuisha  yote  kwa  pamoja,  tutakuwa  tumetengeneza  uHmwengu  ambapo  kila 
binadamu  atatambua  na  kufurahia  utu  na  nafasi  yake,  baraka,  haki,  na  usawa. 


^  United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  Human  Development  Report  1999,  New  York:  Oxford, 
1999,  p.  62. 


8 


Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  shule  ya  Mawasiliano 


Tusipofanikiwa  katika  changamoto  hiyo,  tutajikuta  tunaishi  katika  ulimwengu 
tusioweza  kujivunia. 

Uongozi  na  Jumuia  Zilizo  Mafunzoni 

Wengi  miongoni  mwetu  huishi  katika  jamii  zenye  mfumo  wa  tabaka  za  madaraka  na 
taratibu  za  utawala  msonge.  Mahali  pa  utawala  huo  panaweza  kuwa  nyumbani,  jamii, 
uwanja  wa  siasa,  au  katika  uchumi.  Muundo  wa  tabaka  za  madaraka  hulea  na  kulelewa 
na  utamaduni  wa  utiifu  ambao  hauchelei  kudumisha  na  kusitiri  mpangiho  wa  madaraja 
ya  watu  kwa  kutoa  utaratibu  wa  watu  wenye  mamlaka.  Jukumu  la  mamlaka  hayo  ni 
kuhalalisha  mahusiano  ya  maagizo  kwa  kuweka  ridhaa.  Katika  ukosefu  wa  mamlaka, 
yaweza  kutokea  kila  mhusika  katika  mahusiano  ya  maagizo  kuwa  mdhahmu  au  bwege. 
Hii  sio  aina  ya  uhusiano  wenye  mafao  ambao  tunajaribu  kuujenga.  Badala  yake, 
tumelenga  katika  kujenga  aina  ya  jamii  ambamo  wanawake  na  wanaume 
wanashirikiana  kikamiUfu  kama  viumbe  wanaowasiUana  na  kusikiUzana  badala  ya 
mmoja  kuwa  mtoa  amri  na  mwingine  kuwa  mtekelezaji  amri.  TunaangaHa  uongozi 
katika  jumuia  ziHzo  mafunzoni  kama  njia  ya  kulea  binadamu  wenye  utu  ambao 
hushirikiana  na  kusikilizana  kwa  ajiU  ya  jamii  na  maisha  yao.  IH  tuweze  kuelekea 
katika  ujenzi  wa  jumuia  ziUzo  mafunzoni,  hatuna  budi  tuanzie  hapa  tuHpo. 


Wengi  miongoni  mwetu,  dhana  ya  "uongozi"  huibusha  nguvu,  ushupavu,  na  uwezo 
unaotumika  kufikia  lengo  lenye  mafao.  Mtu  huhesabiwa  kuwa  kiongozi,  ikiwa 
anaweza  kuelewesha  wengine  iH  nao  waweze  kutimiza  hle  analokusudia  kufanya. 
Katika  tafsiri  hii  ya  dhana,  wale  watu  waUo  katika  mamlaka  tayari  wamo  katika  nafasi 
nzuri  ya  kuongoza.  Hata  hivyo,  mambo  hayawi  hivi  mara  zote.  Tunaelewa  sana 
kutokana  na  uzoefu  wetu  kwamba  watu  waHo  katika  nafasi  za  mamlaka— kwa  mfano, 
baba,  wakuu  wa  kazi,  wamiHki  wa  ardhi  na  nyumba,  na  wataalamu  —  sio  viongozi. 
Kwa  upande  mwingine,  wengi  wetu  tumekutana  na  watu  ambao  hawamo  katika  nafasi 
mahsusi  za  mamlaka  lakini  tukahisi  ni  viongozi  kwa  jinsi  wanavyoathiri  watu  na  vitu 
viUvyowazunguka.  Je,  kama  haU  ndio  hiyo,  uongozi  ni  sifa  nafsia  za  mtu?  Je,  ni  tabia 
ambayo  baadhi  huwa  nayo  na  wengine  hawana? 

Uongozi  sio  Nini 

Njia  mojawapo  ya  kuanza  mjandala  juu  ya  uongozi  ni  kuweka  wazi  kile  ambacho  sio 
sehemu  ya  uongozi.  Wengi  wetu  tutakubaUana  kwamba  uongozi  sio  uwezo  wa  kutumia 
nguvu  au  ushurutishaji.  Inawezekana  kabisa  kulazimisha  watu  wafanye  lile  ambalo  sisi 
tunataka  kwa  kuwatishia  kuwaadhibu.  Baba  anamtishia  kumwadhibu  mtoto  wake  kwa 
sababu  mtoto  huyo  ameshindwa  kazi  ya  darasani  au  ameshindwa  kufanya  kazi  fulani 
ndani  ya  nyumba.  Mkuu  wakazi  ofisini  anatishia  kumnyima  mfanyakazi  bonasi  yake 
mpaka  pale  mfanyakazi  huyo  atakapoongeza  ufanisi  katika  utendaji.  Tunaweza 
kufikiria  kwamba  vitendo  hivi  si  vizuri  na  havikupaswa  kutokea  katika  mazingira  kama 
haya  iwapo  uongozi  ungekuwa  umepewa  nafasi.  Kwa  mfano,  baba  hahitaji  kumpa 
adhabu  mtoto  wake  wala  mkuu  wa  kazi  kumwadhibu  mfanyakazi  wake  iwapo 
pangekuwepo  na  mawasiliano  mazuri  ya  kuleta  maelewano. 

Mifano  hii  inatuonyesha  kwamba  uongozi  sio  kama  vile  mamlaka,  yawe  ya  kimila 
kama  vile  mamlaka  ya  mzazi  juu  ya  mtoto  wake,  au  yawe  ya  kisheria  kama  vile 
mamlaka  ya  mkuu  wa  kazi  katika  mfumo  msonge  wa  utawala.  Baba  anaweza 
kumshurutisha  mwanae  amfanyie  jambo  fulani  na  huyo  mwana  akafanya  hivyo  tu  kwa 
hisia  kuwa  baba  yake  ana  haki  ya  kumshurutisha.  Mfanyakazi  wa  chini  kwa  kawaida 
hufanya  shughuli  zake  kwa  kufuata  magizo  ya  mkuu  wake  wa  kazi  alimradi  maagizo 


9 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


hayo  yamo  ndani  ya  mamlaka  ya  mkuu  huyo,  na  kwa  hiyo  mtumishi  wa  chini  anahisi 
kuwa  mkuu  wake  ana  haki  ya  kumpa  maagizo.  Hili  ndilo  kwa  kawaida  tunamaanisha 
tunaposema  utumiaji  wa  mamlaka  halali.  Mamlaka  halali  yana  faida  ya  utumiaji  nguvu 
usiokuwa  wa  lazima,  lakini  bado  ni  kitu  tofauti  kabisa  na  uongozi. 

Maisha  yetu  ya  kila  siku  hutufunza  kwamba  baadhi  ya  watu  wana  aina  fulani  za  nafsia 
inayoheshimiwa  na  kukubalika  kwa  watu  wengi.  Kwa  hiyo  wanaweza  kuwashawishi 
watu  wengine  kwa  urahisi  kutokana  na  haiba  (charisma)  yao.  Hata  hivyo  izingatiwe 
kwamba  haiba  sio  sawa  na  uongozi.  Haiba  ni  kipaji  cha  kuzaliwa,  na  ambacho  ni  watu 
wachache  wanacho,  na  wengi  hawana.  Wakati  uongozi  ni  kitu  kilichofungamana  na 
mawasihano,  na  ambacho  kila  mtu  anaweza  kuwa  nacho.  Wapo  watu  wengi  ambao 
hawana  kipaji  cha  haiba,  lakini  wametokea  kuwa  viongozi  mashuhuri.  Kwa  hiyo 
uongozi  si  utumiaji  nguvu,  wala  mamlaka  ya  kimila,  kisheria,  au  kihaiba,  ijapokuwa 
mojawapo  ya  sifa  hizi  inaweza  kuwemo  katika  dhana  ya  uongozi.  Watu  walio  katika 
nafasi  za  utoaji  amri  waweza  kuwa  au  wasiwe  viongozi.  Kwa  hiyo  hali  za  uongozi 
hazina  budi  zitofautishwe  kidhana  kutoka  hali  za  utoaji  amri  au  mifumD  ya  utawala 
yenye  taratibu  za  amri. 

Uongozi  na  Mawasiliano 

Kuongoza  ni  kuwasiliana.  Ili  uongozi  uwepo,  tunahitaji  walao  watu  wawili  ambao  kwa 
kiasi  fulani  wanashirikiana  na  kuhusiana.  Hakuna  awezaye  kuongoza  akiwa  katika 
upweke.  Kwa  hiyo,  uongozi  ni  mojawapo  ya  aina  za  mawasiliamo.  Kuna  uhusiano 
mkubwa  kati  ya  jinsi  mtu  anavyoongoza  na  jinsi  anavyowasiliana  na  wengine.  Katika 
shirika  lenye  utaratibu  wa  tabaka  za  madaraka,  mfumo  wa  mawasiliano  ni  amri  kutoka 
juu  kwenda  chini.  Pia,  hivyo  ndivyo  inavyokuwa  kuhusu  uongozi  wa  shirika  la  aina 
hiyo.  Mwenye  cheo  hutoa  kazi  na  maelekezo  ya  jinsi  ya  kuifanya,  na  mwajiriwa  aliye 
chini  yake  hutekeleza  na  kutoa  ripoti  ya  matokeo.  Kwa  juu  juu,  mfumo  huu  huonekana 
kuwa  thabiti,  lakini  kiukweli  sio  thabiti  kwa  sababu  unaelekea  zaidi  kuendeleza  aina  ya 
uhusiano  ambao  wengi  wetu  hatuwezi  kuuvumilia. 

Mawasiliano  katika  jumuia  zilizo  mafunzoni  hufuata  mkondo  tofauti.  Sio  mkondo  wa 
juu  kwenda  chini,  bali  ni  ule  wa  kuhusisha  watu  wote.  Ni  mkondo  unaokwenda  pande 
zote.  Haujihusishi  na  kitu  cho  chote  cha  utumiaji  nguvu  au  mamlaka.  Hutupilia  mbali 
mfumo  wa  tabaka  za  madaraka.  Mara  zote  hujitokeza  katika  umbo  la  mazungumzo, 
ambapo  kila  mhusika  hushiriki  na  kujifunza.  Utaratibu  wa  uongozi  katika  mfumo  huu 
hufuata  utaratibu  ule  ule  wa  mawasihano.  Kila  mmoja  huonekana  na  hutarajiwa  kuwa 
kama  kiongozi  na  mfuasi.  Au,  kwa  maneno  mengine,  kila  mmoja  ni  kiongozi  ambaye 
anafanya  kazi  na  viongozi  wenzake  katika  jitihada  za  kufikia  maafikiano  kwa  pamoja 
juu  ya  suala  linalojadiliwa,  njia  mbahmbaH  zilizopo  za  kushughulikia  masuala  husika, 
na  maamuzi  yanayofanywa.  Kila  mmoja  hufanya  jitihada  ya  kufikia  kuona  jambo  kwa 
namna  moja,  mtazamo  wa  maisha  ambao  wote  hukubahana  nao. 

Dhana  hii  ya  uongozi  inaweza  kuonekana  kama  kichekesho  inaposikika  kwa  mara  ya 
kwanza,  lakini  sivyo  ilivyo.  Inaweza  kuonekana  kama  kitu  cha  kufikirika  tu  kwa 
sababu  tumezoea  ule  mfumo  wa  mawasiliano  ya  kutoka  juu  kwenda  chini.  Mawasiliano 
ya  kutoka  juu  kwenda  chini  ndio  wengi  wetu  tumeyajua  kutokea  majumbani,  shuleni, 
kazini,  na  katika  sehemu  za  kuabudu.  Kwa  vile  ni  kwa  njia  hii  hii  tulivyolelewa,  hatuna 
budi  tufanye  jitihada  kadri  tuwezavyo  kutokomeza  mila  hizi  za  zamani.  Ni  pale  tu 
tukiishakubali  na  kutambua  kuwa  upo  uwezekano  wa  kujifunza  na  kuamua  pamoja, 
tutakuwa  tumeanza  safari  ya  kuelekea  mwisho  mwema  kabisa  na  uhusiano  wenye 
manufaa  wa  kuweka  misingi  ya  maisha  bora  ya  siku  zijazo. 


10 


Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  shule  ya  Mawasiliano 


Uongozi  Ndaniya  Jumuia  Zilizo  Mafunzoni 

Uongozi  ni  shughuli  yenye  kuathiri  na  kuelekeza  watu  kufikia  lengo  fulani.  Ni  shughuli 
inayohusu  kutoka  hatua  moja  ya  maisha  kwenda  nyingine.  Kutoka  hatua  moja  kwenda 
nyingine  kunahitaji  lengo,  maono.  Kwa  hiyo,  uongozi  unahusu  kujenga  maono.  Maono 
si  jambo  la  kuweka  malengo  tu,  bali  linahusu  ujengaji  picha  ya  wazo  zuri  juu  ya 
shughuli  tunayotaka  kufanya  itoe  sura  gani  iwapo  tutaifanya  vizuri  ipasavyo.  Kwa 
msingi  wa  hoja  hii,  uongozi  hauwezi  kuwepo  bila  lengo.  Uongozi  lazima  uwe  na 
mwelekeo,  vinginevyo  sio  uongozi  tena.  Kwa  kuzingatia  hayo,  linafuatia  swali:  ni  jinsi 
gani  tunafasili  lengo,  tunaweka  mielekeo,  tunaanza  utekelezaji,  na  kubaini  vigezo  vya 
kupima  mafanikio?  Je,  ni  lazima  shughuli  hii  ifuate  muundo  wa  tabaka  za  madaraka? 

Kwa  vile  tunaanza  na  mazingira  ya  kijamii  yaliyoegemea  uongozi  shurutishi,  inafaa 
kuzungumzia  mawazo  muhimu  yanayoweza  kutusaidia  kuleta  mageuzi  ya  uongozi 
katika  jumuia  zUizo  mafunzoni. 

Kuongoza  Jumuia  Zilizo  Mafunzoni 

Kwa  vile  uongozi  jumuishi  umeegemea  katika  misingi  ya  kutoa  na  kupokea, 
maafikiano  hayaji  mpaka  jamii  yenye  maono  na  mtazamo  wenye  mafao  umefikiwa. 
Malengo  na  njia  za  kuyafikia  vyote  viko  katika  mwendo  na  mabadiliko  wakati  wote  na 
hakuna  lengo  moja  tu  linalopewa  muhimu  au  utukufu  kwa  kiasi  cha  kutosha 
kuhalalisha  njia  zote.  Hii  haimaanishi  kuwa  washiriki  hawaamini  sana  maoni  yao  au 
hawafikirii  kwa  makini  baadhi  ya  malengo;  ukweli  ni  kwamba  wanalikabili  suala  zima 
katika  utaratibu  ambao  ni  kinyume  kabisa  na  mfumo  wa  tabaka  za  madaraka.  Mfumo 
wa  uongozi  katika  jumuia  ziUzo  mafunzoni  unaweza  kujumuisha  vipengee  vifuatavyo: 

Utaratibu  Unaotoa  Nafasi  ya  Mabadiliko:  Utaratibu  wa  kujifunza  hubadilikabadilika 
kadri  kujifunza  kunavyoendelea.  Uongozi  unapatikana  kadri  ya  utaratibu 
unavyoingiliana  na  kujifunza  kwenyewe — utaratibu  unakuwa  kujifunza  na  kujifunza 
kunakuwa  utaratibu.  Kujifunza  katika  mazingira  haya  sio  tu  hali  ya  utoaji  ufundishaji 
mawazo  na  tabia,  bali  pia  ni  hali  ya  urekebishaji  wa  mahusiano  miongoni  mwa 
washirika  wa  ushirika.  Katika  ushirika  wa  walio  mafunzoni,  utaratibu  sio  suala  la  idadi 
ya  ofisi  zilizounganishwa  kwa  uhusioano  wa  mamlaka,  bali  ni  mwingiliano  hai  na 
madhubuti  kati  ya  binadamu  halisi. 

Mgao  Mzuri  wa  Madaraka :  Ili  kufikia  lengo  la  utaratibu  kuwa  kujifunza  na  kujifunza 
kuwa  utaratibu,  ni  muhimu  kugawa  madaraka  katika  utaratibu  mzuri.  Kuondokana  na 

uhusiano  wa  tabaka  za  madaraka  haimaanishi  vurugu.  Kwa  hakika,  inamaanisha  kuwa 
utaratibu  mzuri  wa  utendaji  unatokana  na  mahusioano  ya  watu  mtazamo,  ujuzi, 
shauku,  na  karama  ambazo  ufanikisha  mazungumzo  na  kuendeleza  jamii  yenye  mafao 
baina  ya  washiriki. 

Kuheshimiana:  Uongozi  ndani  ya  jumuia  zilizo  mafunzoni  hutegemea  uwezo  wa 
washiriki  kubadilishana  maoni  kati  yao  kama  binadamu  waUo  sawa  na  kamili.  Uongozi 
jumuishi  husisitiza  kuwepo  kwa  washiriki  wazungumzaji  wanaoheshimiana  na 
kuheshimu  maoni  ya  kila  mmoja  wao— hata  kama  maoni  hayo  yanatofautina  na  yao. 


11 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Makubaliano  ya  Hiari:  Katika  jumuia  zilizo  mafunzoni,  mamlaka  hayapotei. 
Mamlaka  uwepo  na  huchukua  jukumu  muhimu  katika  utimilifu  maono  ya  pamoja. 
Lakini  mamlaka  hayo  yameegemea  katika  makubahano  ya  hiari,  na  wala  sio 
mkusanyiko  wa  sheria  au  vitisho  vya  nguvu.  Si  mamlaka  ya  kuamrishwa,  bali  ni 
mamlaka  yanayoibuka  kadri  maongezi  na  mabadilishano  ya  maoni  yanavyoendelea. 

Namna  ya  Kufikiri:  Jumuia  zilizo  mafunzoni  zinatambua  ushirikiano  uliopo  katika 
makundi,  hata  pia  mahusiano  kati  ya  makundi  na  jumuia  nzima.  Zinabuni  na  kukuza 
mfumo  wa  kufikiri.  Washiriki  hujua  kwamba  utambulisho  wao  na  matendo  yao  huleta 
mafanikio  kamili  pale  tu  yanapofikiriwa  kama  sehemu  ya  kundi  lote  kwa  jumla. 
Utambuzi  wa  mifumo  ya  kufikiri  uyapa  majadiliano  sura  ya  kimkakati.  Huhusisha 
shabaha  na  uwezo  uHopo  katika  mazingira  ya  mabadiUko  ya  mahaU  na  wakati.  Jumuia 
zilizo  mafunzoni  zinaweza  kuendeshwa  katika  mazingira  tofauti,  ikiwa  ni  pamoja  na 
mashirika  rasmi.  Kwa  hakika,  viongozi  wengi  waliofanikiwa  ndani  mashirika  rasmi 
hutumia  ujuzi  wa  mawasiliano  unaoweza  kufananishwa  na  vipengee  vilivyotajwa  hapo 
juu.  Shabaha  ni  kufungamanisha  taratibu  za  mahusiano  rasmi  na  taratibu  za  zinazojenga 
jumuia  zilizo  mafunzoni. 

Maadiliya  Uongozi  Ndaniya  Jumuia  Zilizo  Mafunzoni 

Tunekwisha  sisitiza  kwamba  uongozi  sio  kutumia  nguvu,  mamlaka,  au  amri.  Bali  ni 
kitu  kinachoonyesha  jinsi  ya  kuhusiana  na  kushiriki  na  watu  wengine  katika  mazingira 
yanayoongozwa  na  taratibu  fulani.  lU  kuweza  kuleta  uongozi  katika  jumuia  zilizo 
mafunzoni,  tunahitaji  kuweka  mwongozo  unaofaa  wa  kuleta  uongozi  huo.  Mwongozo 
kama  huo  utajumuisha  vipengee  tulivyokwishataja  hapo  juu.  Hata  hivyo,  kuandaa 
mwongozo  kama  huo  kunategemea  kuwepo  kwa  mitazamo,  vipaji,  na  tabia  ambavyo 
vitasaidia  katika  kukuza  na  kudumisha  mwongozo,  ambapo  kwa  hakika  mitazamo, 
vipaji,  na  tabia  hizo  zinapaswa  kufunzwa.  Vinakuwa  sehemu  ya  utaratibu  wa 
kuendesha  kujifunza  kama  uongozi  au,  kinyume  chake,  uongozi  kama  kujifunza. 
Utaratibu  huu  na  matokeo  yake  hujulikana  kama  "maadili  ya  uongozi"  katika  jumuia 
zilizo  mafunzoni. 

Hebu  tuanze  kwa  kuangalia  mawazo  haya  ya  kawaida.  Baadhi  ya  watu  huamini 
kwamba  kimsingi  watu  ni  wavivu,  na  kwamba  bila  kuwalazimisha  au 
kuwadanganyadanganya  hawawezi  kufanya  kazi  wala  kuzaa  matunda  yoyote.  Na 
wengine  ufikiria  kwamba  kiasili  watu  ni  wabunifu  na  wazalishaji  na  hupenda  kufanya 
kazi.  Kitu  wanachohitaji  tu  ni  mazingira  mazuri  ambamo  hamna  vikwazo  vya  kuzuia 
ubunifu  wao.  Tofauti  za  fikira  hizi  ni  zaidi  ya  mtindo  wa  kufikiria.  Ni  mitazamo  miwili 
inayokinzana  katika  kuangaUa  uHmwengu  huu.  Mtazamo  wa  kwanza  unatetea  uongozi 
shurutishi  katika  mfumo  wa  tabaka  za  madaraka.  Na  mtazamo  wa  piU  unatetea 
utaratibu  wa  kushirikisha  watu  kwa  njia  ya  mazungumzo  na  mawasiUano.  Bila  ya  shaka 
yo  yote,  ushirika  wetu  uUo  mafunzoni  ni  lazima  uhimize  sifa  nafsia  ambazo  huibua  na 
kudumisha  mtazamo  wa  pili  iwapo  tumedhamiria  kukuza  maadili  ya  uongozi  katika 
jumuia  ziUzo  mafunzoni.  Jinsi  gani  twaweza  kuhimiza  mtazamo  wa  piU?  Ni  vipengee 
vipi  vya  maadili  ya  uongozi  tunavyovitafuta? 

Mitazamo  juu  ya  Wengine:  Mitazamo  tunayokuwa  nayo  juu  ya  watu  wengine  ni  ya 
muhimu  sana.  Tunahitajika  kujifunza  kuona  watu  wengine  kama  binadamu 
waliokamilika  kabisa  na  walio  na  dhamira  y  a  kutenda  yanayofaa.  Ni  muhimu  tujenge 
fikira  kwamba  wanataka  kujifunza  kuwa  binadamu  wenye  maisha  bora,  na 
wanapendelea  kufanya  kazi  sio,  kimsingi,  kwa  ajiU  ya  kupewa  mishahara  au 
kutukuzwa,  bali  ni  kwa  ajiU  ya  kupata  maeUmisho  ambayo  yanatiwa  msukumo  na  kazi 
zao.  Zaidi  ya  yote,  wanapendelea  kutambuUwa  kama  binadamu  katika  ujumla  wake  na 


12 


Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  shule  ya  Mawasiliano 


aliyekamilika.  Mtazamo  wetu  hauwezi  kuwafanya  watu  wengine  wawe  kama  walivyo 
kikweli,  lakini  unaonyesha  sisi  wenyewe  ni  watu  au  tungependa  kuwa  watu  wa  aina 
gani.  Tunahitaji  kujiangaUa  mbali  zaidi  ya  hali  zetu  wenyewe,  kujijua  wenyewe,  kuwa 
wenye  unyeyekevu,  kuwa  wazi,  tunaofundishika  na  kutoshikilia  njia  moja  tu. 

Kulinda  Maadili:  Tunapaswa  kulea  maadili  yanayofaa  na  kuyalinda.  Kusema  "maadili 
yanayofaa"  tuna  maana  ya  mambo  yote  bora  yanayotuwezesha  kwenda  nje  yetu  sisi 
wenyewe  na  kufikia  imani  katika  uwezekano  wa  kwamba  tunaweza  kushirikiana  na 
wengine  na  kwa  pamoja  tukaweza  kugeuza  dunia  hii  kuwa  mahali  pema  kwa  watu  wote 
kuishi.  Kushikiha  maadih  kunaipa  maana  kubwa  kazi  yetu  ya  ushirika  zaidi  ya  shughuH 
yenyewe  tunayokuwa  tunaifanya  kwa  kuunganisha  matokeao  ya  kazi  yetu  na  shabaha 
kuu  inayojumuisha  watu  wote.  Kwa  kifupi,  kushikilia  maadili  kunatuwezesha  kutetea 
suala  la  watu  wote  zaidi  ya  masuala  yetu  ya  binafsi 

Kutambua  Mahitaji  ya  Wengine:  Maadili  ya  uongozi  katika  jumuia  zilizo  mafunzoni 
huwa  hayashurutishi  kutumikia  watu  wengine  tu,  bali  la  muhimu  kuliko  yote  ni 

kujisikia  kupenda  kutumikia  wengine.  HaH  hii  wakati  mwingine  inaitwa  "  uongozi- 
tumishi"(servant  leadership)^.  Lakini  haitoshi  kujitoa  tu  kutumikia  wengine,  bali  pia  ni 
muhimu  kujifunza  jinsi  gani  ya  kutambua  mahitaji  ya  wengine.  Tunahitaji  kukuza 
uwezo  wetu  wa  kutambua  hisia  za  watu  wengine,  kujiweka  katika  nafasi  za  wengine, 
kuona  dunia  kupitia  katika  macho  yao.  Di  tuweze  kufanikiwa  katika  hiU  tunapaswa 
kuondokana  na  chuki  bila  sababu  dhidi  ya  wengine  na  uhasama,  kuachana  na 
kuepukana  na  hukumu  kah  dhidi  ya  wengine,  kujifunza  kuachana  na  kulazimisha  maoni 
yetu  kwa  wengine,  kukubaU  tofauti  za  aina  mbaUmbah,  kudhibiti  hasira  zetu,  kuzipa 
uzito  sifa  nzuri  walizonazo  wengine,  kutambua  vipaji,  na  kusamehe. 

Upimaji  wa  Mafanikio  kama  Maendeleo  ya  Binadamu:  Maadih  ya  uongozi  katika 
jumuia  ziHzo  mafunzoni  huthamini  sana  mafanikio.  Kwa  hiyo,  huhesabu  kwamba  kazi 
imefanyika  kwa  ufanisi  iwapo  mwongozo  unaoelekeza  uongozi  kama  kujifunza 
umeimarishwa.  Yanapima  mafanikio  na  tija  (productivity)  katika  misingi  ya  ongezeko 
la  thamani  kwa  kukuza  na  kuendeleza  karama  za  mwanadamu.  MaadiH  hayo 
yanasisitiza  uaminifu  na  kusadiki  kwamba  utendaji  kwa  kuzingatia  uhalisi,  ukweli,  na 
shauku  miongoni  mwa  wanaushirika  ni  njia  bora  ya  kuongeza  tija. 

Uvumilivu  na  Ustahamilivu :  Maadih  ya  ya  uongozi  katika  jumuia  ziHzo  mafunzoni 
husisitiza  juu  ya  umuhimu  wa  kuvumiHa.  Mtu  hawezi  kujifunza  au  kufundisha  kama 
hana  uvumihvu.  Hi  kujenga  mtazamo  sahihi  wa  uongozi  katika  jumuia  zUizo  mafunzoni 
lazima  tujifunze  jinsi  ya  kupambana  na  matatizo  na  kukomaa  kimaisha  kupitia  katika 
shida.  Ushupavu,  uvumiHvu,  ujitoaji  mhanga,  ustah£inulivu —  hizi  ni  baadhi  ya  sifa 
zinazohitajika  kwa  mafanikio  kama  kiongozi. 

Kufanyakazi  Kama  Timu:  MaadiH  ya  uongozi  katika  jumuia  zihzo  mafunzoni 
yanashurutisha  kwamba  washiriki  wafanye  kazi,  wawasiliane,  na  kuendelea  kama  timu. 
Kazi  ya  kundi  kama  timu  ndio  msingi  wa  jumuia  ziUzo  mafunzoni.  Kufanya  kazi  k£ima 
timu  huhusisha  kuheshimiana,  kuthamini  utofauti,  na  ukarimu  katika  ngazi  la  mtu 
binafsi,  uwezo  wa  kumaHza  ugomvi,  kushirikisha  kila  mwanaushirika  katika  maamuzi 
na  utekelezaji  wake,  na  kuanzisha  makundi  katika  ngazi  za  ushirika.  Lakini,  zaidi  ya 
hayo  ni  kwa  kufanya  kazi  kama  timu  ambapo  tunajifunza  misingi  ya  uongozi  katika 
jumuia  zilizo  mafunzoni. 

Mafunzo  ya  Kundi :  Wajibu  wa  kimafunzo  wa  kazi  ya  kundi  katika  jumuia  zihzo 
mafunzoni  ni  kusaidia  washiriki  katika  kuendeleza  "funguo  za  kieUmu"  ambazo 


'  SomaLarry  C.  Spears,  ed.  Insights  on  Leadership,  Service,  Stewardship,  Spirit,  andServantLeadership, 
New  York:  John  Wiley,  1998. 


13 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


huwawezesha  kufikia  kwenye  masikilizano  kwa  njia  ya  mafunzo  ya  kundi.  "Funguo  za 
kielimu"  ni  "picha,  mawazo,  na  hadithi  ambazo  huweka  akilini  mwetu  kuhusu  sisi 
wenyewe,  watu  wengine,  taasisi  au  mashirika,  na  kila  kipengee  cha  maisha  hapa 
ulimwenguni."^  Zinafanya  kazi  kama  kioo  ambamo  tunapitia  kuona  uHmwengu. 
Funguo  hizi  ni  msingi  wa  mtazamo  wetu  wa  kiutamaduni  unaounganisha  matendo, 
maadili,  na  mapenzi  yetu.  Kwa  sababu  sisi  ni  matokeo  ya  tamaduni  zile  zilizojengeka 
katika  misingi  ya  tabaka  za  madaraka  kihistoria,  wengi  kati  yetu  tunakuwa  na  funguo  za 
kielimu  ambazo  si  mwafaka  kwa  miongozo  inayofikiriwa  kuwa  msingi  wa  jumuia 
zilizo  mafunzoni.  Kwa  hiyo  ipo  haja  kubwa  ya  kukuza  funguo  hizi,  na  pale 
inapowezekana  kuzibadilisha.  Hata  hivyo,  sio  jambo  rahisi  kwa  maana  funguo  hizo 
zimeishajikita  ndani  kabisa  katika  akili  zetu,  na  hatukai  tukizifikiria  na  wala  kuzifanyia 
uchambuzi.  Kazi  nzuri  ya  kundi  inaweza  kutusaidia  kuzileta  katika  ufahamu  wetu  na 
hivyo  kuweza  kuzichambua  na  kuzifanyia  mabadiliko  au  kuzirekebisha  pale 
inapolazimu.  Mafunzo  ya  kundi  husika  na  aina  za  mazungunzo  ambayo  huwezesha 
kuwepo  kwa  umoja  imara,  yaani,  uratibu,  umoja,  na  ushirika  ambao  matokeo  yake  ni 
mazuri  kuliko  yale  yatokanayo  na  kazi  ya  mtu  pekee  au  ya  kibinafsi.  Dhana  ya  umoja 
haina  maana  kuwa  kila  mmoja  anakubaliana  na  kila  kitu  kinachosemwa  na  mwingine. 
Bali  inamaanisha  kwamba  kwa  vile  washiriki  wa  kundi  wameishajifunza  kuthamini  na 
kuheshimu  watu  wengine  na  maoni  yao,  basi  wote  wanaweza  kuchangia  katika 
majadiliano  yatakayoleta  matokeo  ambayo  washiriki  wote  watajivunia  kuwa  ni  yao. 

Mwongozo  wa  Uongozi  Katika  Jumuia  Zilizo  Mafunzoni 

Yale  ambayo  yamekwishajadiliwa  hadi  sasa  yanaweza  kuandikwa  kwa  kifupi  kama 
mwongozo  wa  kukuza  na  kuendeleza  uongozi  katika  jumuia  zilizo  mafunzoni.  Uongozi 
kama  kujifunza  ni: 

Kuhusisha  Watu  wa  Jinsia  Zote:  Kiukweli  ni  kwamba  wanaume  na  wanawake 
hushirikiana  katika  kufasili,  kufafanua,  kutenda  na  kutimiza  shabaha  ambazo 
huwanufaisha  wote.  Lengo  la  kitabu  hiki  ni  kuonyesha  kwamba  ushirika  wa  aina  hiyo 
unawezekana,  na  hauna  budi  utekelezwe  iwapo  tunataka  kufanikiwa  katika  ujenzi  wa 
mifumo  ya  kijamii,  kiuchumi  na  kisiasa  ambayo  itatufikisha  kwenye  maisha  bora  na 
yenye  kuendelea.  Pia,  inaonyesha  kwamb  a  karibu  kila  mtu  anaweza  kuwa  kiongozi 
ikiwa  dhana  ya  uongozi  imeundwa  akilini  mwetu  kwa  mtazamo  wa  kuleta  maendeleo. 
Kwa  hiyo,  hata  ikiwa  kitabu  hiki  kinasisitiza  zaidi  na  hali  za  wanawake,  kinawafaa 
sana  wanaume  pia.  Kwa  kweli,  kitakuwa  na  mafanikio  makubwa  ikiwa  wanaume  nao 
pia  wanashiriki  katika  kukipa  umbo  na  umuhimu  unaostahili. 

Mawasiliano:  Watu  huzungumza  juu  ya  masuala  wanayofikiria  kuwa  ni  muhimu. 
Mazungumzo  ya  namna  hii  ni  yenye  kufaa  na  kujenga.  Kila  mtu  analo  la  kuchangia  na 
kila  tendo  la  kuchangia  linakuwa  tendo  la  uongozi.  Lengo  mojawapo  la  kitabu  hiki  ni 
kuonyesha  ya  kwamba  inawezekana  kugeuza  mkusanyiko  wa  watu  usiokuwa  na 
mwelekeo  kuwa  jamii  yenye  kuwa  na  mawasiliano  kwa  kuielimisha  juu  ya  faida  za 
mawasiliano,  na  kwamba  njia  hii  huainisha  na  kudhihirisha  sifa  za  uongozi. 

Kuwa  na  Lengo:  Jukumu  kubwa  la  jamii  yenye  mawasiliano  ni  kufasili  na  kufafanua 
lengo  au  shabaha.  Shughuli  ya  kufasili  na  kufafanua  lengo  ni  shughuli  ya  kushiriki 
katika  kujifunza,  na  kwa  hiyo  ni  shughuli  inayomshirikisha  mhusika  katika  utumiaji  wa 
madaraka.  Sura  na  njia  za  kufasili  lengo  au  shabaha  hutueleza  mengi  kuhusu  nyendo  za 


Peter  M.  Senge,  Art  Kleiner,  Charlotte  Roberts,  Richard  B.  Ross,  and  Bryan  J.  Smith,  The  Fifth  Discipline 
Fieldbook:  Strategies  and  TooLsfor  Building  a  Learning  Organization,  New  York:  Currency  Doubleday, 
1994,  p.  235.  Kwa  mjadala  wa  kina,  pia  soma  Warren  Bennis  and  Joan  Goldsmith,  Synchronicity:  The Inner 
Path  of  Leadership  by  Joseph  Jaworski,  San  Francisco:  Barrett-Koehler,  1998,  and  Learning  to  Lead:  A 
Workbook  on  Becoming  a  Leader,  Cambridge:  Perseus,  1997. 


14 


Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi:  Uongozi  kama  shule  ya  Mawasiliano 


kisiasa.  Hutueleza  iwapo  mfumo  wa  siasa  ni  wa  kidemokrasia  au  wa  kimabavu,  wenye 
kuwekea  mkazo  usawa  au  wenye  kutetea  matabaka  ya  wenye  madaraka.  Lengo 
mojawapo  la  kitabu  hiki  ni  kutofautisha  katiya  njia  hizi  mbili  zinazohusiana  na  kufasili 
na  kufafanua  shabaha  au  lengo. 

Demokrasia  na  Usawa:  Katika  jumuia  yenye  kuwekea  mkazo  mawasiliano  na 
mashirikiano,  washiriki  hueshimiana  na  kuthaminiana  kama  binadamu  katika  ujumla 
wake.Njia  ambamo  kuheshimiana  kwao  kunajitokeza  kadri  wanavyofasili  na  kufafanua 
malengo,  pia  ndimo  humo  humo  hali  na  ubora  wa  uongozi  hufasiliwa  na  kufafanuliwa. 
Moja  kati  ya  shabaha  za  kitabu  hiki  ni  kutusaidia  kuelekea  kwenye  misingi  ya 
kidemokrasia  na  usawa  katika  kudhihirisha  malengo  yetu,  hata  pale  ambapo  tamadumi 
zetu  zinaelekea  kwenye  kuenzi  mfumo  wa  tabaka  za  wachache  wenye  madaraka  na 
utawala  wa  kushurutisha. 

Kutambua  Njia  Sahihi:  "  Lengo  halihalalishi  njia  ya  kulifikia"  ni  kanuni  ya  kimaadUi 
inayojulikana  sana  duniani  kote.  Kanuni  hii  ina  maana  ya  kwamba  watu  waadiUfu  huwa 
hawatumii  njia  zisizo  halali  kufikia  lengo  hata  kama  ni  la  muhimu  au  haraka  kiasi  gani. 
Kwa  upande  mwengine,  kuna  uhusiano  wa  karibu  sana  kati  ya  lengo  na  njia  za 
kuUfikia.  Malengo  ya  kweU  hayawezi  kuwekwa  bila  ya  kwanza  kufanya  tathmini  na 
maelezo  kamiH  ya  uwezo  wa  washiriki  au  vifaa  ambavyo  vipo  au  vinaweza  kuwepo  iU 
kutumika  kufikia  malengo  hayo.  Kwa  kutofanya  tathmini  na  melezo  ya  kweli  kuhusu 
njia  tunazoweza  kutumia  kunaweza  kutuelekeza  kuweka  malengo  yasiyotimizika 
kamwe. 

Uongozi  Hujengeka  ndani  ya  "Jumuia  iliyo  Mafunzoni":  Katika  kitabu  hiki 
hatukusudU  kufafanua  kinaganaga  tuna  maana  gani  tunaposema  "jumuia  iliyo 
mafunzoni".  Kwa  jumla  tunaweza  kusema  kwamba  "jumuia  iUyo  mafunzoni"  ni 

mwongozo  wa  kukuza  na  kuendeleza  "uongozi  kama  kujifunza"  na  unavyo  vipengee 
vya  msingi  vilivyoorodheshwa  hapo  juu.  Jinsi  gani  vipengee  hivi  vinaundwa  na 
kutumika,  kutategemea  zaidi  utamaduni  wa  jamU  ambapo  ukuzaji  na  uendelezaji,  na 
utumiaji  wa  uongozi  kama  huu  unajaribiwa  katika  vitendo. 

Jukumu  kuu  la  kitabu  hiki  lu  kutualika  sisi  sote  kuchunguza  kwa  makini  na  kwa 

ubunifu  suala  la  uongozi  kama  kujifunza,  na  ufahamivu  wa  aina  mbaUmbaU 
wanaoupata  wanawake  kutokana  na  dhana  hii.  Dhana  hii  ya  uongozi  kuhusiana  na 
kujifunza  imejumuishwa  na  kuambatanishwa  kistadi  ndani  ya  vikao  vyote  vilivyo 
katika  kitabu  hiki. 


15 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


16 


Mawasiliano  Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi 


Mawasiliano  Ndani  ya  Semina: 
iviwongozo  wa  Usimamizi 

Mwongozo  huu  umekusudiwa  kukusaidia  wewe,  msimamizi/mratibu  wa  semina  au 
warsha,  kuelewa  shabaha  za  sehemu  na  vikao  vya  semina  au  warsha,  na  kwa  kufikia 
shabaha  zako  kwa  kusimamia  na  kuongoza  majadiliano  na  mazoezi.  Kama  msimamizi, 
wajibu  wako  ni  kufuatiliUa  kwa  karibu  sana  kazi  na  kuongoza  kila  kikao  cha  mafunzo. 
Tofauti  na  waalimu  wa  kawaida  au  wakufunzi,  wajibu  wako  sio  kuongoza  kundi 
kufikia  mahitimisho  au  makubaUano  maalumu.  Bali,  jukumu  lako  ni  kuandaa  na 
kuweka  mazingira  yanayofaa  ambamo  washiriki  wa  semina,  ikiwa  ni  pamoja  na  wewe, 
wanaweza  kujifunza  kutokana  na  mawazo  na  uzoefu  wa  wengine,  kutokubaliana  bila 
kugombana,  na  kufanya  kazi  pamoja  ili  kufikia  maafikiano.  Utatengeneza  mazingira 
hayo  kwa  kufanya  maandalizi  makini  ya  kupanga  chumba  cha  semina  na  vifaa 
vinavyohitajika  mapema  kabla  ya  kipindi  chenyewe  kuanza,  pamoja  na  kufikiria  kwa 
makini  mbinu  za  usimamizi  ambazo  zinahimiza  kuheshimiana,  majadiliano  yanayoibua 
fikira,  na  haU  ya  kushiriki£ina. 

Shabaha  za  Mafunzo 

Uongozi  wenye  kujihusisha,  wenye  kushirikisha  na  unaojumuisha  watu  wote  huegemea 
kwenye  uwezo  wa  kutumia  baadhi  ya  mbinu  za  uongozi,  ambapo  mbinu  zilizo  muhimu 
ni  pamoja  na  mawasiliano,  kusikiliza,  ujenzi  wa  maafikiano,  kujenga  mtazamo 
unaokubalika  kwa  wote,  na  kuendeleza  ushirika  katika  kujifunza.  Mbinu  hizi  ni  baadhi 
ya  zile  zinazozungumziwa  katika  vikao  vya  semina.  Katika  hatua  mbalimbali  wakati  wa 
semina  unaweza  kuchagua  kujadali  maana  na  umuhimu  wa  dhana  hizi  kwa  undani 
zaidi. 

Mawasiliano:  Uongozi  wo  wote  ule  huanza  na  mawasiliano  bora.  Viongozi 
wanahitajika  kuwa  na  ujuzi  wa  kuwasilisha  mawazo  na  shabaha  zao  kwa  wengine. 
Viongozi  bora  wana  ujuzi  wa  kuchunguza,  kusikiliza,  kujieleza  kwa  ufasaha,  na 
kuwasiliana  na  wengine.  Kwa  sababu  hii,  vikao  vyote  vya  semina  hii  vinasisitiza  juu 
ya  kuimarisha  ujuzi  wa  mawasiliano.  Vikao  vya  mwanzo  vimelenga  ujuzi  wa  mtu 
binafsi  wa  kuwasiliana  na  wengine,  na  vile  vya  mwisho  vinazingatia  mawasiliano 
ndani  ya  makundi  na  kati  ya  shirika  na  shirika. 

Kusikiliza:  Viongozi  wanaimarishwa  kwa  njia  ya  kusikiliza  maoni  na  shabaha  za 

wengine.  Kusikiliza  sio  tendo  linaloishia  tu  kusikia  yanayosemwa  na  msimamizi  wa 
kazi,  mfanyakazi  mwenzako,  au  mshindani  wako,  bali  pia  hujumuisha  kutathmini  na 
kuyapatia  nafasi  inayostahiU  mapendekezo  na  maoni  yao.  Msikilizaji  bora,  kama  alivyo 
kiongozi  bora,  ni  yule  anayejifunza  kutokana  na  anayosikia. 

Ujenzi  wa  Maafikiano:  Kuleta  maafikiano  ni  hatua  muhimu  sana  ya  shughuli  nzima  ya 
kufanya  maamuzi  katika  uongozi  bora.  Kwa  njia  ya  mazungumzo,  watu  katika 
makundi,  timu,  au  shirika  kubwa  hutokea  wakaelewa  hoja  wanazokubaliana  nazo  wote. 
Maamuzi  hufikiwa  kulingana  na  welewa  wa  wote  juu  ya  kuwepo  njia  na  uwezekano  wa 
aina  mbalimbah.  Pale  ambapo  tofauti  za  maoni  zinaendelea  kuwepo,  hakuna  hatua  yo 
yote  inayochukuliwa  na  kundi.  Ijapokuwa  wakati  mwingine  kazi  ya  kuleta  maafikiano 
inaweza  kuleta  hali  ya  kukata  tamaa  na  upoteaji  wa  muda  mwingi,  inaelekeza  kundi 
katika  maamuzi  yanayokubaliwa  ambayo  kila  mshiriki  atayaheshimu,  kuyaunga 
mkono,  kuyatetea,  na  kuyatekeleza. 

Kujenga  Maoni  ya  Pamoja:  Makundi  madogo  na  mashirika  makubwa  yanaweza 
kufaidika  kupitia  uimdaji  wa  maoni  ya  pamoja.  Kupitia  mazungumzo,  ujenzi  wa 


17 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


maafikiano  na  uzoefu  wa  pamoja  maadili  na  kanuni  za  msingi  hutokea  ambamo  kila 
mshiriki  kwa  kiasi  chake  ameweza  kushiriki  katika  uundaji  wake  na  pia  kuendelea 
kuchangia  na  kunufaika.  Maoni  ya  pamoja  ni  njia  rahisi  na  nyepesi  kwa  kuwezesha 
upangaji  wa  shabaha  ambao  hufuatana  na  umbo  la  kundi  na  wakati.  Kundi  linapounda 
maoni  ya  pamoja,  kila  mshiriki  hushughulika  kufuatana  na  mwongozo  wa  kundi 
ambamo  anashrikiana  na  wengine  kumiliki  na  kutimiza  majukumu  na  malengo  ya 
kundi. 

Kuendeleza  Ushirika  wa  Elimu:  Matokeo  ya  ushirika  huonyesha  mawazo  na  shughuli 
za  washiriki  wake.  Shirika  ambalo  wanachama  wake  hutekeleza  maelekezo  kwa  ufanisi 
hahtakuwa  ushirika  wa  kujielimisha  iwapo  washiriki  wake  hawapati  nafasi  ya  kuuUza 
faida  au  maana  ya  shughuli  zao,  kutathmini  uwezo  wao  kwa  ajili  ya  kuuboresha,  au 
kubadihshana  maoni  juu  ya  mafunzo  wahyojifunza.  Kuendeleza  ushirika  wa  ehmu  ni 
mbinu  ya  kujenga  shirika  lote  kwa  jumla  kwa  kujitathmini  na  kushirikiana  katika 
kujifunza.  Mbinu  hii  inahusisha  kujitambua  na  kujitathminini  kama  mtu  binafsi  na  pia 
kama  kikundi  kwa  jumla  kwa  ajili  ya  washiriki  kutekeleza  shabaha  na  shughuh  zao. 
Kwa  hiyo,  ushirika  wa  mafunzo  ni  ushirika  ambamo  ushirikiano  wa  washiriki  huleta 
kujiangaha,  tathmini,  na  maarifa  ambayo  huongeza  au  kuchochea  nguvu  za  kufikia 
shabaha  za  ushirika.  Ushirika  wa  mafunzo  hujenga  mazingira  mazuri  ya  kazi 
yanayochochea  moyo  wa  kushirikiana  na  kuongeza  bidii  kubwa  ya  kazi  ambamo  kila 
mtu  huongeza  maarifa  wakati  akijifunza  kuboresha  uwezo  wake  mwenyewe  na  uwezo 
wa  ushirika  kwa  jumla 


Majukumu  ya  Msimamizi 

Msimamizi  bora  husikihza  na  kujifunza  pamoja  na  washiriki  wengine  wa  semina. 
Juku  mu  lako  ni  kufanya  maandalizi  ya  vikao  na  kuongoza  washiriki  katika  mazoezi  ya 
semina.  Hauhitajiki  kuwa  mtaalamu  katika  masuala  ya  uongozi  au  kufahamu  majibu 
yote.  Majadihano  yanayofaa  yatakuja  kama  matokeo  ya  maoni  yote  kutoka  kwa 
washiriki  wote  ndani  ya  kikundi. 

Kuongoza  Maongezi:  Wakati  mwingine  unaweza  kupendelea  kuongoza  mazungumzo 
ya  kundi  iU  yafuate  mwelekeo  mpya  unaohimiza  uulizaji  maswali  au  udadisi  makini. 
Kazi  yako  sio  kuongoza  matokeo  ya  mazungumzo,  bali  ni  kuongoza  mwelekeo  wa 
majadiliano  huku  ukizingatia  maanani  kuwa  hakuna  maoni  yaliyo  sahihi  au  bora  zaidi 
kuliko  mengine.  Kwa  njia  hii  unaweza  kuhakikisha  kwamba  kila  mshiriki  atatoa 
mchango  katika  mafunzo  na  katika  kubadihshana  maarifa.  Msimamizi  mzuri  hujenga 
uaminifu,  mazingira  yasiyoegemea  upande  mmoja  ambamo  kila  mtu  hujiona  ni  salama 
na  huru  kutoa  maoni  yake  bila  kuhukumiwa  au  kushambuliwa  na  wengine.  Hii  husaidia 
washiriki  kujisikia  kwamba  wana  uhuru  wa  kutosha  wa  kutokubaliana  na  wengine  kwa 
njia  ya  kuelimishana  na  kuheshimiana.  Usitishike  iwapo  patatokea  kuwepo  kimya  cha 
muda  mrefu  kati  ya  watoaji  maoni.  Vipindi  kama  hivi  ni  wakati  ambapo  washiriki 
wanaweza  kupima  maoni  yao  na  kujenga  moyo  wa  kujiamini  kabla  ya  kuyasema. 

Ibusha  Majadiliano:  Katika  vipindi  vyote  vilivyomo  ndani  ya  kitabu  hiki,  maswali 
yamewekwa  kwa  namna  ya  kuibua  majadiliano  na  malumbano.  Maswali  hayo 


Kwa  mjadala  wa  kina,  soma  Peter  M.  Senge,  Art  Kleiner,  Charlotte  Roberts,  Richard  B.  Ross,  and  Bryan  J. 
Smith,  77ie  Fifth  Discipline  Fieldbook:  Stmtegies  and  Tools  for  Building  a  Leaming  Organization,  New 
York:  CuiTency  Doubleday,  1994. 


18 


Mawasiliano  Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi 


yamekusudiwa  tu  kutumika  kama  mwongozo  unaoweza  kuliongoza  kundi  kuvumbua 
na  kujadili  mada  mbalimbali  za  uongozi.  Alimradi  kundi  linaendelea  na  majadiliano 
yenye  maana  na  faida,  jisikie  huru  kuachia  mazungumzo  kwenda  nje  au  kinyume  na 
maswali  yaliyotolewa  hapa.  Zaidi  ya  hayo,  unaweza  kuamua  kutumia  njia  tofauti  kwa 
kuandaa  mazoezi  au  mbinu  za  kuuliza  maswali  mengine  zaidi  ya  haya 
yaliyokwishaandikwa  katika  kitabu  hiki  (kwa  mapendekezo  zaidi,  angalia  Kiambatisho 
B).  Kama  umegundua  washiriki  ambao  wana  aibu  au  woga  wa  kuongea,  unaweza 
kupendekeza  maoni  yako  na  kisha  mwombe  mmoja  kati  yao  aeleze  maoni  yake  juu  ya 
uHchosema.  Alimradi  unaendelea  kuzingatia  kwa  makin  i  mahitaji  ya  kila  mshiriki  na 
yale  ya  kundi  zima  kwa  jumla,  na  kutumia  busara  pamoja  na  kufanya  jukumu  la 
kujifunza  kuwa  la  wote,  unakuwa  umeimarisha  usimamizi  bora. 

Kuheshimu  agenda:  Msimamizi  anaweza  kuongoza  majadiliano  vizuri  kwa 
kuhakikisha  kila  shughuli  inafanyika  katika  muda  uliopangwa  na  mara  kwa  mara 
kuwakumbusha  washiriki  juu  ya  ajenda  ya  somo.  Ijapokuwa  makundi  ya  semina 
yatatofautiana  kwa  ukubwa,  ni  jambo  la  kufaa  sana  kuwahimiza  washiriki  kusema 
maoni  yao  kwa  ufupi,  usitoe  nafasi  kwa  mtu  mmoja  au  watu  wachache  kutawala 
mazungumzo.  Suala  hili  ni  muhimu  zaidi  katika  mazoezi  yale  yanayohusu  kila  mshiriki 
kutoa  maoni  yake  au  kusimulia  kisa  chake.  Njia  ya  kidiplomasia  ambayo  unaweza 
kutumia  kuwakumbusha  washiriki  wasizungumzie  masuala  yaliyo  nje  ya  ajenda,  ni 
kuelekeza  mawazo  na  maelekezo  yako  kwa  kundi  lote  badala  ya  kuyaelekeza  kwa  mtu 
mmoja  tu.  Pia,  usikose  kuwahimiza  washiriki  kusikiliza  kwa  makini  yale  ambayo 
wengine  wanasema  na  kuzingatia  maoni  yaliyokwishatolewa  na  wengine  hapo  nyuma. 

Kugawanya  Wajibu:  Ingawa  ni  wajibu  wako  kuongoza  kila  kikao  cha  semina  tokea 
mwanzo  hadi  mwisho,  sio  lazima  uwe  msimamizi  katika  kila  shughuli  au  kusimamia 
kila  majadiliano.  Kugawanya  wajibu  kunaweza  na  ni  muhimu  kuwe  sehemu  halisi  ya 
usimamizi  wa  vikao  vya  semina.  Njia  rahisi  ya  kufanya  hivi  ni  kuwapa  moyo  washiriki 
kujitolea  kuandika  yale  yanayojadiliwa  katika  kundi,  kusoma  kwa  sauti  maelekezo  au 
maelezo  yaliyo  katika  kitabu  hiki,  na/au  kusimamia  majadiliano.  Kumwakikishia 
mshiriki  kuwa  asiwe  na  hofu  juu  ya  makosa  ya  herufi  iwapo  amejitolea  kuandika  au  ya 
matamshi  iwapo  amejitolea  kusoma  kwa  sauti,  kunaweza  kumsaidia  sana  kujenga  moyo 
wa  kujiamini  na  pia  kutia  moyo  wengine  kujitolea. 

Kushiriki :  Ni  juu  yako  mwenyewe  kuamua  iwapo  unapendelea  kushiriki  katika 
majadiliano  au  la.  Lakini  kumbuka  kwamba  kwa  vile  wewe  unasimamia  kila  kikao  na 
kwa  kiasi  kikubwa  wewe  ndiye  "mdhibiti",  washiriki  watayapa  maoni/mawazo  na 
mapendekezo  yako  uzito  wa  ziada.  Kwa  hiyo  ni  muhimu  kujizuia  kuingilia  kati  ya 
majadiliano  mara  kwa  mara,  na  unapoamua  kutoa  maoni  yako  basi  hakikisha 
unayaweka  kwa  namna  ambayo  washiriki  wengine  watayaelewa  kuwa  ni  maoni  yako 
binafsi  na  sio  mtazamo  pekee  au  jibu  la  mwisho  juu  ya  suala  linalojadiliwa 

Jiburudishe:  Kumbuka  ya  kwamba  na  wewe  pia  unashiriki  katika  semina  hii  ih  upate 
maarifa  na  kuburudika.  Jiburudishe! 


Majukumu  ya  Washiriki 

Washiriki  wanakuja  kushiriki  kwenye  semina  hizi  kwa  sababu  nyingi  na  tena  zilizo 
tofauti,  pamoja  na  fikira  na  matarajio  mbalimbali  juu  ya  kitu  gani  kitakuwa 

kinafanyika.  Bila  kujali  kiwango  chao  cha  ujuzi  au  uzoefu  au  utaalamu,  jukumu  la 
washiriki  ni  kuchukua  nafasi  zote  mbili  za  uanafunzi  na  uahmu,  yaani  kijifunza  na 

'°  Kwa  ajili  ya  orodha  nzuri  ya  usimamizi  ni  nim  na  sio  nini,  soma  "Part  I:  Facilitating  Leaming,"  katika/n 
Our  Own  Words,  by  Nancy  Flowers,  Bethesda:  Sisterhood  is  Global  Institute,  1999. 


19 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


wakati  huo  huo  kubadilishana  maarifa  na  wengine.  Vikao  vya  semina  vinafanikiwa 
sana  ikiwa  washiriki  wanasikiUza  kwa  makini,  wanauliza  maswali,  na  kuhoji  maoni  na 
fikira.  Washiriki  wana  wajibu  wa  kutoa  mchango  wa  maoni  yao  katika  majadihano, 
kufanya  kazi  kwa  kushirikiana  katika  vikundi  vidogo  vidogo  au  kama  sehemu  ya  kundi 
zima,  na  kutathmini  mwendo  na  maendeleo  ya  vikao.  Kila  mmoja  anayeshiriki  katika 
semina  atanufaika  kwa  kuchangia  katika  kujenga  mazingira  ya  furaha,  kuelimishana, 
na  kuheshimiana  wakati  wa  mafunzo  . 


Maandalizi  ya  Vikao 

Ni  muhimu  uje  kwenye  vikao  vya  semina  ukiwa  umejiandaa.  Pitia  na  soma  kwa 
makini  sehemu  zitakazojadihwa  katika  kikao  kabla  ya  kikao  chenyewe  ili  kuhakikisha 
kuwa  unaelewa  vizuri  shabaha  zilizokusudiwa  katika  kitabu  hiki  na  malengo  yako 
mwenyewe  unayotaka  kufikia  katika  semina  hii  na  katika  kila  kikao.  Jiulize  na  amua  ni 
vifaa  gani  unahitaji  kuwa  navyo  na  hakikisha  umejiandaa  kuwa  na  vifaa  vya  kutosha 
kwa  kila  shughuli.  Vikao  vya  semina  hizi  vinaweza  kufanyika  ofisini,  katika  majengo 
ya  umma,  nyumbani  kwa  watu  binafsi,  au  po  pote  pale  ambapo  pana  utulivuna 
faragha,  na  ambapo  washiriki  watajisikia  vizuri. 

Unaweza  kuwaomba  washiriki  kuleta  kalamu  na  karatasi  zao,  au  unaweza  kuwasaidia 
kuwapa  vifaa  hivyo  wewe  mwenyewe.  Kutegemeana  na  hali  ya  chumba  cha  kikao  na 
vifaa  vingine  vilivyomo,  unaweza  kuleta  chaki  kwa  ajili  ya  kutumia  ubao  wa  kuandikia 
au  peni  za  wino  mzito  kwa  ajili  ya  kutumia  karatasi  kubwa  za  kuning'iniza.  Vinginevyo 
unaweza  kuleta  vipande  vikubwa  vya  karatasi  ambavyo  utabandika  kwenye  ukuta  kwa 
kutumia  gundi  ya  karatasi  au  misumari  midogo.  Ubao  wa  kuandikia,  karatasi  kubwa  za 
kuning'iniza,  au  vipande  vikubwa  vya  karatasi  vinafaa  sana  kwa  kuandika  maoni 
yanayotolewa  na  dhana  kuu  zinazotokea  ambapo  vinaweza  kutumiwa  na  washiriki  kwa 
urahisi  kama  kumbukumbu  kadri  majadiliano  yanavyoendelea.  Kuandika  pointi 
muhimu  zinazozungumzwa  katika  karatasi  ni  kuzuri  zaidi  kwa  sababu  maandishi  hayo 
yanaweza  kuwekwa  na  kutumiwa  kama  marejeo  katika  vikao  vinavyofuatia,  yaani 
maoni  na  mawazo  ya  kundi  yanaweza  kuwa  kumbukumbu  katika  vikao  vya  baadaye. 

Miongoni  mwa  mazoezi  katika  kitabu  hiki,  kuna  baadhi  ambapo  washiriki  wanahitajika 
kujigawa  katika  makundi  madogo  madogo  ili  kufanya  shughuli  maalumu.  Ikiwa  si  kila 
mshiriki  ana  nakaU  ya  kitabu  hiki,  basi  unaweza  katoa.  fotokopi  ya  maelekezo 
yanayohusika  kwa  ajili  ya  kila  kikundi  kidogo.  Kama  fotokopi  haiwezekani,  basi 
unaweza  kuandika  maelekezo  hayo  katika  karatasi  kubwa  kwa  kutumia  herufi  kubwa 
na  kuibandika  ukutani  ili  kila  mmoja  aweze  kuona  na  kusoma  bila  shida. 

Vikao  vilivyo  vingi  vinahitajika  kuchukua  muda  wa  rmsaa  mawili  na  nusu  hadi  saa 
tatu.  Unaweza  kupendelea  kuwapa  washiriki  vinywaji  au  vitafunio  ili  kuwafanya 
wajisikie  kwamba  wako  huru  na  raha.  Njia  nyingine  ni  kuwaomba  washiriki  wenyewe 
kujitolea  kuleta  vitafunio.  Yote  haya  ni  juu  yako  mwenyewe  kuamua  ni  Upi  linafaa 
zaidi  ya  jingine.  Kama  huna  uhakika  juu  ya  kipi  washiriki  wanakipenda  au 
wanakitarajia,  basi  waulize  wenyewe  juu  ya  upendeleo  wao  katika  kikao  cha  kwanza. 
Lililo  muhimu  kuliko  yote  ni  kufanya  maandalizi  mapema  kabisa  kabla  ya  vikao 
vyenyewe  iU  uweze  kujua  ni  Upi  Utahitajika  na  jinsi  gani  vikao  vitaendeshwa. 


20 


Mawasiliano  Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi 


Baadhi  ya  Yifaa  Utakavyohitaji 

•  Kalamu  na/au  Kalamu  za  risasi 

•  Karatasi 

•  Karatasi  kubwa  ya  kuandikia  mawazo  muhimu 

•  Ubao  wa  matangazo 

•  Peni  za  wino  mzito  za  rangi  tofauti 

•  Chaki 

•  Nakala  za  maelekezo 

•  Saa  ya  ukutani  yenye  mikuki  inayoonekana 

•  Vinywaji  na  vitafunio 

•  Vikombe,  sahani,  taulo  za  karatasi  za  mezani 

•  Gundi  ya  karatasi  au  vijusumari  vidogo 


Kikao  cha  Kwanza  cha  Semina 

Unapowasili 

Fanya  juhudi  ya  kuwasili  mapema  kabla  ya  wengine  katika  kikao  cha  kwanza  ili  upate 
muda  wa  kutosha  kuhakikisha  kuwa  chumba  cha  semina  kimo  katika  mpangilio  mzuri 
kama  unavyopenda.  Angalia  kama  kuna  mwanga  wa  kutosha,  joto  la  kutosha,  na/au 
hewa  nzuri.  Angalia  iwapo  unaridhika  na  mpangilio  wa  viti.  Ijapokuwa  si  kitu  cha 
lazima,  ukaaji  wa  mduara  ni  mzuri  kuliko  yote  katika  kufanikisha  majadiliano  ya 
semina.  Ukaaji  wa  mduara  hutoa  nafasi  nzuri  na  ihyo  sawa  kwa  kila  mshiriki  kuona 
washiriki  wenzake  katika  kundi  na  yeye  kuonwa  na  kusikUizwa  vizuri  na  wengine. 

Washiriki  Wanapowasili 

Washiriki  wanapoanza  kuwasiU  wafanye  wajione  na  kujisikia  wanakaribishwa.  Hili  ni 
muhimu  sana  hasa  ikiwa  washiriki  hawajafahamiana.  Ikiwa  bado  hawajakufahamu, 
hakikisha  unajitambulisha  na  waeleze  kuwa  wewe  ndiye  msimamizi  au  mratibu  wa 
semina.  Kama  kuna  vitafunio,  wakaribishe  kwa  kuwaeleza  wajisikie  huru  kuchukua 
wanachopenda  na  kisha  kuchukua  nafasi  ya  kukaa  kila  mmoja  karibu  na  mwingine  na 
kuanza  kutambulishana. 

Kujitambulisha:  Wakati  kila  mtu  amekwishawasili,  mara  nyingi  inakuwa  vema 
kumwomba  kila  mmoja  kujitambuUsha  rasmi  kwa  kundi  zima.  Iwapo  washiriki 
wanafahamiana  kabla  ya  hapo,  basi  unaweza  kuwaomba  kila  mmoja  aeleze  kwa  kifupi 
sababu  zilizomsukuma  kuhudhuria  semina  hii  na  matarajio  yake.  Na  wewe  pia  ni 
muhimu  ushiriki  katika  mazoezi  haya  ya  awali  ya  kutambulishana.  Sababu  kubwa  ya 
kushiriki  kwako  ni  kuwawezesha  wanakikundi  kuanza  kuzoeana  na  kujenga  moyo  wa 
kuji£imini  kuzungumza  mbele  ya  wengine. 


21 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Maelezo:  Anza  kikao  cha  kwanza  kwa  kuwapa  washiriki  maelezo  mafupi  juu  ya  nini 
kitakachoendelea,  kujadiliwa,  na  hatimaye  watakachojifunza  katika  kipindi  chote  cha 
semina,  na  mambo  ya  msingi  katika  kila  kikao  (angalia  chini).  Linaweza  kuwa  jambo 
na  kufaa  sana  ukiweza  kuwaeleza  shabaha  kuu  za  mafunzo  haya  kama 
zilivyokwishajadiliwa  hapo  awah:  mawasiliano,  kusikiliza,  ujenzi  wa  maafikiano, 
kujenga  maono  ya  pamoja,  na  kuendeleza  ushirika  wa  kujifunza.  Njia  nyingine, 
unaweza  ukawauliza  jinsi  gani  wanavyozielewa  dhana  hizi.  Zaidi  ya  hayo  unaweza 
kuamua: 

•  Kuwataarifu  kuwa  kila  kikao  cha  semina  kitachukua  muda  wa  kati  ya  masaa 
mawili  na  nusu  na  masaa  matatu. 

•  Waeleze  mfano  wa  muundo  wa  kikao,  ikiwa  ni  pamoja  na  wakati  wa 
mapumziko. 

•  Waeleze  kwamba  wataombwa  kujitolea  kusaidia  katika  shughuli  kadhaa  kama 
vile  kuandika  mambo  yanayojadiliwa,  kutunza  muda,  kusoma  kwa  sauti 
vifungu  katika  kitabu  hiki,  na  kisimamia  majadiliano. 

Muundo  wa  Vikao:  Vikao  vilivyoelezwa  ndani  ya  kitabu  hiki  vimegawanywa  katika 
sehemu  tatu:  Sehemu  ya  Kwanza  inahusu  "Kukuza  Nafsi  kwa  ajili  ya  Kufikia 
Uongozi";  Sehemu  ya  PiU  ni  juu  ya  "Kuwasiliana  na  Wengine";  na  Sehemu  ya  Tatu 
inazingatia  "Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana".  Vikao  vya  semina  ya  uongozi 
vimepangwa  katika  utaratibu  wa  kutoka  hatua  ya  kukuza  nafsi  kwenda  hatua  ya  kukuza 
kundi  au  timu,  hadi  hatua  ya  kuimarisha  uongozi  bora  katika  ngazi  ya  shirika.  Mwanzo 
wa  kila  sehemu  kuna  maelezo  mafupi  ya  utangulizi  na  madhumuni  ya  vikao.  Linaweza 
kuwa  jambo  la  kufaa  kuanza  kikao  cha  kwanza  kwa  kusoma  au  kufafanua  utanguUzi  wa 
Sehemu  ya  Kwanza.  Mwishoni  mwa  kikao  hakikisha  kuuUza  iwapo  kuna  mtu  mwenye 
swali. 

Taratibu  za  Kila  Kikao 

Vikao  vyote  vina  taratibu  zile  zile  za  msingi.  Hata  hivyo,  kila  kikao  kina  shughuli 
zake  tofauti  kingine.  Kutegemeana  na  madhumuni  yake,  kikao  kinaweza  kujumuisha 
vipengele  vifuatavyo: 

Dondoo  la  Utangulizi:  Katika  ukurasa  uUo  mkabala  na  kila  kikao  kuna  dondoo  kutoka 
katika  sura  ya  utanguHzi  yenye  kichwa  cha  habari  "Misingi  ya  ujenzi  wa  uongozi". 
Dondoo  Hnatoa  mwanga  juu  ya  mada  ya  kikao  kinachohusika,  na  Hnaweza  kutumika 
kama  kitu  cha  kukumbushia  maoni  muhimu  yanayojitokeza  katika  sura  ya  "Misingi  ya 
Ujenzi  wa  Uongozi"  na  pia  kutumika  kama  kichocheo  cha  majadiUano. 

Madhumuni  ya  Kikao:  Kila  Kikao  kinaanza  na  orodha  ya  madhumuni  ambayo 
yamekusudiwa  kuwasaidia  washiriki  kuelewa  lengo  UHlokusudiwa  katika  mazoezi  na 
mswaU  ya  kikao  husika,  na  pia  kuwasaidia  katika  mwelekeo  mzuri  wa  majadiHano  juu 
ya  wasifu  (biografia)  na  visa.  Ni  juu  yako  mwenyewe  kuamua  kuwasomea  washiriki 
madhumuni  ya  kikao  ama  mwanzoni  au  mwishoni  mwa  kikao,  au  kutowasomea  kabisa. 

Kabla  ya  Kuanza:  Katika  Vikao  1,  9,  na  12  kuna  miongozo  iUyowekwa  katika 
visanduku  iU  kuwasaidia  wasimamizi.  Miongozo  hii  inatoa  mapendekezo  na 
vikumbusho  ambavyo  vimekusudiwa  kuwaongoza  wasimamizi  katika  hatua  za 
mwanzo,  kati,  na  mwisho  wa  kila  semina  kamiHfu. 

Maoni  ya  Usimamizi:  Kila  Kikao  kina  mapendekezo  ya  usimamiaji  ambayo 
yanaeleza  mazoezi  ya  kikao  na  shabaha  za  maswaU  yanayofuatia.  Vidokezo  kuhusu  njia 
na  mbinu  za  usimamizi  vimewekwa  katika  visanduku  viHvyotanguUa  maelezo  haHsi  ya 


22 


Mawasiliano  Ndani  ya  Semina:  Mwongozo  wa  Usimamizi 


kila  kikao.  Visanduku  hivi  pia  vinamrejesha  msomaji  katika  Kiambatisho  B  kwa  ajih  ya 
maelezo  ya  ziada. 

Mazoezi:  Kila  kikao  kina  zoezi  moja  au  zaidi  ambamo  washiriki  wa  kila  kundi 
wanashiriki  kuyafanya  pamoja  kama  timu.  Shabaha  ya  mazoezi  haya  ni  kusisitiza 
baadhi  ya  mbinu  za  uongozi  na  mawasiliano.  Kulingana  na  muundo  wa  kundi  la 
semina  na  tathmini  yako  juu  ya  mahitaji  ya  washiriki,  unaweza  kuendelea  kutumia 
mazoezi  kama  yalivyo  au  kuyarekebisha  ili  yafae  kundi  lako.  Kama  ilivyo  wazi  kuwa 
hakuna  makundi  mawili  ya  semina  yanayotumia  kitabu  hiki  kwa  namna  ile  ile,  pia  ni 
muhimu  kwako  kuwa  tayari  kufanya  marekebisho  unayoona  yatafaa  zaidi  kufikia 
malengo  na  mahitaji  ya  kila  kundi.  Maswali  kwa  ajUi  ya  majadiliano  yanafuatia  kila 
zoezi. 

Maswali  ya  Majadiliano:  Maswali  ya  majadiliano  yametungwa  ih  kuwashawishi 
washiriki  kutoa  mawazo  yao  juu  ya  masuala  maalumu.  Kila  swaU  limejengeka  kwa 
kuzingatia  swali  lililolitanguUa  ili  kuongoza  mjadala  kusonga  mbele.  Ikiwa  ni  mara 
yako  ya  kwanza  kusimamia  semina  ya  uongozi,  basi  litakuwa  ni  jambo  la  kufaa  kufuata 
mpangiho  wa  maswaU  kama  uUvyo  katika  kitabu  hiki,  walao  katika  vikao  vya 
mwanzoni.  Katika  vikao  vinavyofuata  au  katika  semina  za  baadaye,  unaweza  kuwa 
tayari  na  uzoefu  wa  kutosha  kutumia  njia  nyingine  za  kuuUza  maswaU  au  kuongeza 
maswali  ya  ziada  unayofikiria  yanaweza  kuleta  matokeo  mazuri  zaidi.  Hayo  yote 
yanategemena  na  uamuzi  wako  wewe  binafsi.  Zaidi  ya  hayo,  unaweza  kuwaomba 
washirika  kujitolea  kuongoza  mjadala,  na  anayejitolea  anaweza  kuwa  na  maoni  yake 
ya  jinsi  gani  anaweza  kuongoza  mazungumzo  kwa  ufanisi  zaidi.  Hakuna  maswali  sahihi 
maalumu  ya  kuongoza  mjadala,  lakini  ni  muhimu  kufanya  majadiU£mo  kuwa  ya 
kusisimua,  ya  kuvutia,  na  yenye  mafao  kwa  washiriki. 

Maswali  ya  Pamoja  katika  Kundi :  MaswaU  yaliyokusudiwa  kwa  kundi  hayana  budi 
yaelekezwe  kwa  washiriki  wote.  Lengo  ni  kupata  mtazamo  mpana  juu  ya  aina  mabali 
mbali  za  maoni  au  uzoefu  ndani  ya  kundi  kuhusiana  na  suala  linalojadiliwa.  Ijapokuwa 
aina  hii  ya  uulizaji  hufanya  kazi  vizuri  iwapo  kila  mmoja  anashiriki,  ni  muhimu 
kuwaeleza  washiriki  kwamba  mshiriki  ye  yote  yule  anaweza  kuamua  kutojibu  swaU 
kama  hataki  kujibu  au  kuzungumza.  Zipo  sababu  nyingi  ambazo  zinaweza  kuwafanya 
washirika  wasijisikie  kujibu,  na  uamuzi  wao  ni  vyema  uheshimiwe.  Pamoja  na  hayo, 
ikiwa  utaona  kwamba  mwanakundi  anashiriki  mara  chache  mno  katika  majadiliano  na 
anasita  kushiriki  katika  shughuli  za  vitendo,  jaribu  kuongea  naye  mkiwa  nyie  wawiU  tu 
juu  ya  hali  yake.  Hakikisha  unamwelewesha  kuwa  na  kumfanya  ajisikie  kuwa  huru  na 
kuamini  kuwa  mawazo  yake  yana  thamani  na  kwamba  kwa  kufanya  hivyo  anaongeza 
maarifa  na  ujuzi  kutokana  na  semina  hii.  Kama  hatabadiUka,  basi  jaribu  kutafuta  sababu 
na  kuona  iwapo  unaweza  kuyafanyia  kazi  mahitaji  yake  vizuri  zaidi  kupitia  katika 
vikao  vya  semina.  Hakuna  mshiriki  anayepaswa  kushurutishwa  kuendelea  kuhudhuria 
vikao  vya  semina  iwapo  anajisikia  kuwa  havimfurahishi  au  kumnufaisha. 

Shughuli  ya  Kundi:  Katika  vikao  vingi  mna  shughuli  za  kikundi.  ShughuU  hizi  ni 

tofauti  kabisa  na  mazoezi  kwa  sababu  kundi  zima  kwa  pamoja  linalazimika  kushiriki 
katika  kufanya  maamuzi  ya  pamoja.  ShughuU  za  kundi  zimelenga  kuendeleza  uwezo 
wa  mawasiliemo,  kusikiliza,  ujenzi  wa  maafikiano,  mashauriano  ya  upatanishi,  na  ujuzi 
wa  ushirika  wa  kujifunza  katika  mazingira  ya  kishirika.  Kwa  baadhi  ya  washiriki  ni 
rahisi  kufanya  shughuli  kwa  pamoja  katika  kundi  kuUko  kuifanya  mmoja  mmoja  au 
katika  vikundi  vidogo.  Kwa  wengine  mazoezi  ya  kundi  yataonekana  kuwa  magumu 
sana.  Wakati  wa  shughuli  za  kundi  msimamizi  atafanya  kazi  kubwa  ya  kusaidia  kundi 
lifanye  kazi  kama  kitu  kimoja  juu  ya  suala  linalohusika.  Usisahau  kwamba  kuna 
washiriki  wengine  ambao  watapendelea  kujitolea  kusimamia  majadiliano  wakati  wa 
shughuU  za  kundi.  Ikiwa  mmoja  wao  atapendelea  kufanya  hivyo,  utapaswa  kushiriki 
katika  shughuU  ya  kundi  hilo  kama  mwanakundi. 


23 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Uchunguzi:  Maswali  ya  uchunguzi  yamelenga  kuchochea  mazungumzo  juu  ya  muundo 
na  njia  za  kujifunza  za  vikao  vyenyewe.  Maswali  yanawapa  washiriki  nafasi  ya  kueleza 
jinsi  gani  wamejisikia  wakati  wa  mazoezi,  na  kumsaidia  msimamizi  kuamua  ni  aina 
gani  ya  shughuli  za  mazoezi  zina  faida  kubwa  zaidi  kuliko  nyingine  kwa  kundi  hilo. 

Maswali  ya  Kutathmini  Semina:  Tathmini  ya  semina  itafanyika  katika  vikao  vitatu 
ambavyo  ni  kikao  cha  kwanza,  kikao  cha  saba,  na  kikao  cha  mwisho.  Aina  tatu  za 
maswali  zinajitokeza  kote  zikijihusisha  na  matarajio  ya  washiriki  na  maoni  yao  juu  ya 
uendeshaji  wa  vikao,  muundo,  na  yaliyozungumzwa  katika  vikao  hivyo.  Sehemu  za 
tathmini  zimelenga  kukusaidia  wewe,  ukiwa  kama  msimamizi/mratibu,  kujua  washiriki 
wanatarajia  nini  na  jinsi  wewe  na  kundi  lako  mnavyoweza  kufanya  shughuli  za  kufikia 
matarajio  hayo.  Wakati  mwingine  utalazimika  kutoa  ufafanuzi  wa  yale  yote 
yanayopaswa  kuangaliwa  katika  semina  nzima  ili  kuepusha  kutokueleweka  kwa  yale 
yatakayozungumziwa  katika  vikao.  Wakati  wa  tathmini  ni  muhimu  zaidi  kukumbuka 
kuwa  wajibu  wako  ni  kusikiliza,  kuandika  maoni  muhimu,  na  kujaribu  kuzingatia 
maoni  na  mapendekezo  ya  washiriki  ambayo  yanaweza  kukufaa  katika  usimamizi  wa 
vikao  vijavyo.  Kusimamia  semina  ukiwa  na  moyo  wa  kutaka  kujifunza  kutoka  kwa 
wengine,  kupokea  maoni  na  kuyafanyia  kazi  ipasavyo,  kuwa  mchangamfu,  na 
kutong'ang'ania  njia  moja  tu  ya  kufanya  jambo  kutakusaidia  wewe  na  washiriki  wako 
kunufaika  kwa  kiasi  kikubwa  kutokana  na  tathmini  hiyo. 

Maelekezo  ya  Kikao  Kifuatacho:  Mara  nyingine  mwishoni  mwa  kikao  kutakuwepo 
na  maelekezo  kwa  ajili  ya  kikao  kifuatacho.  "Kazi  ya  nyumbani"  haipaswi  kuwa 
mazoezi  magumu  na  inaweza  kuwasaidia  washiriki  kujiandaa  kwa  ajili  ya  mazoezi  na 
majadiliano  ya  kikao  kifuatacho.  Hata  hivyo  utakuwa  ni  uamuzi  wako  kuwapa  au 
kutowapa  washiriki  maelekezo  hayo.  Ukiamua  kutowapa  maelekezo  hayo,  basi 
hakikisha  unapanga  muda  wa  ziada  wa  kutosha  mwanzoni  mwa  kikao  kifuatacho  kwa 
ajili  ya  mazoezi  hayo. 

Mwisho  wa  Semina 

Kulingana  na  mapendekezo  ya  kundi,  washiriki  wanaweza  kuamua  kumaliza  semina 
yao  kwa  kufanya  sherehe  isio  rasmi  au  kitu  kingine  kitakachoonekana  kinafaa  kundi 
zima.  Katika  kikao  cha  tisa  au  cha  kumi,  unaweza  kuwaomba  washiriki  kuanza 
kufikiria  jinsi  gani  wangependa  kusherehekea  ufungaji  wa  semina.  Ni  muhimu  kupanga 
mambo  yote  mapema  ili  washiriki  waweze  kumaliza  semina  wakiwa  wanajisikia  kuwa 
mahitaji  na  matarajio  yao  yamezingatiwa.  Kabla  ya  washiriki  kuondoka  katika  kikao 
cha  mwisho,  waombe  kujaza  Fomu  ya  Tathmini  ya  Semina  iliyo  mwishoni  mwa  kitabu 
hiki.  Fomu  hii  ina  faida  kubwa  katika  kurekebisha  na  kuboresha  usimamizi  wa  semina 
za  siku  zijazo.  Ni  vema  kuwaeleza  vizuri  madhumuni  ya  fomu  hii  na  kuwahakikishia 
washiriki  kuwa  taarifa  watakazoziandika  zitakuwa  ni  siri  kubwa.  Kumbuka  kukusanya 
fomu  kutoka  kwa  washiriki  wote  kabla  hawajatawanyika. 

Ukuzaji  au  uendelezaji  wa  uongozi  ni  projekti  ya  maisha  na  washiriki  wataendelea 
kuimarisha,  kujifunza,  na  kurekebisha  ujuzi  wao  wa  mawasiliano  kwa  kipindi  kirefu 
kitakachofuatia  baada  ya  semina  kumalizika.  Wakati  mwingine  washiriki  hupendelea 
kukutana  na  kuunganika  tena  katika  siku  maalumu  au  kuwa  na  kikao  baada  ya  miezi 
kadhaa  ili  kuchambua  na  kupata  mtazamo  mzuri  juu  ya  yale  waliojifunza  na  jinsi 
wanavyoyaweka  katika  vitendo  vya  shughuli  zao  za  kila  siku.  Mara  nyingi  washiriki 
hutokea  wakafanya  urafiki  wakati  wa  semina  na  vikao  vyake,  na  hupendelea  kuendelea 
kukutana  na  kuimarisha  urafiki  huo. 
Hatua  zifuatazo  ni  kwa  ajili  na  juu  ya  washiriki  wenyewe. 


24 


Vikao  vya  Semina 


25 


26 


Sehemu  ya  Kwanza: 

Kukuza  Unafsi  kwa  ajili  ya  Kufikia  Uongozi 


Mara  nyingi  maoni  ya  wanawake  liubakia  zaidi  biia  kuzungumziwa  au  kusikiiizwa,  liata  paie 
ambapo  wanawake  wanaliudliuria  vikao  vya  majadiliano  na  maamuzi.  Wanawake 
wanaweza  kuwa  wanashiriki  katika  mikutano  ya  jamii,  mahali  pa  kazi,  au  familia,  lakini  bado 
hakuna  anayewaona.  Kwa  nini  jambo  hili  liwe  hivi?  Kwa  kweli,  kuna  sababu  nyingi  za  aina 
mbali  mbali  ikiwa  ni  pamoja  na  za  kiutamaduni,  za  kihistoria,  na  za  kibinafsi.  Baadhi  ya 
wanawake  wana  karama  (natural  gift)  ya  kutoa  mawazo  yao  na  yakasikilizwa,  mitazamo  yao 
ikazingatiwa,  na  maoni  yao  kufikiriwa  na  kufanyiwa  kazi.  Tunaweza  kujifunza  kutoka  kwa 
wanawake  wa  aina  hii,  tulcabaini  na  lcuchagua  zile  sifa  ambazo  sisi  wenyewe  tungependelea 
kuwa  nazo.  Mazoezi  katika  sehemu  hii  yanalenga  katika  kuchunguza  sifa  za  kuwa  na 
madaraka  na  kubaini  nyenzo  za  uongozi  ambazo  zinaweza  kuwa  na  manufaa  binafsi  kwa 
washiriki  wa  semina.  Si  kila  aina  ya  majadiliano  itakuwa  na  manufaa  kwa  washiriki  wote. 
Kila  mshiriki  anaweza  kubaini  na  kuchagua  sifa  na  mbinu  za  uongozi  anazoona  ni  muafaka 
katika  mazingira  yake  ya  aina  yo  yote  ile.  Shabaha  ya  sehemu  hii  ni  kuwawezesha  washiriki 
kuchunguza  kwa  makini  mbinu  za  uongozi  zinazowavutia  sana  na  kugundua  zile  ambazo 
zinaweza  kuwafaa  zaidi  katika  shughuli  zao  za  kila  siku. 

Mazoezi  ya  kujifunza  katika  sehemu  hii  yamewekwa  kwa  namna  ya  kuwawezesha  washiriki 
kujichunguza  wenyewe  ndani  ya  makundi,  na  kuchunguza  jinsi  wao  wenyewe 
wanavyoshirikiana  na  wenzao  katika  kundi,  na  vitu  gani  vinavyochochea  zaidi 

mazungumzo,  na  vipi  vinavyoyakwamisha.  Ijapokuwa  wakati  mwingine  washiriki  wote 
watashawishiwa  kutoa  majibu/maelezo  kwa  kumuuliza  mshiriki  mmoja  mmoja  katika  kundi, 
kama  ilivyo  kwa  mazoezi  yote  ndani  ya  kitabu  hiki,  mshiriki  ajisikie  huru  kutojibu  iwapo 
anajisikia  hana  cho  chote  cha  kusema  au  kwa  sababu  yo  yote  ile  hajisikii  kuzungumza 
wakati  huo. 


27 


kujenga  mtazamo  sahihi  kwa  ajili  ya  uongozi  katika  jumuia  zilizo  mafunzoni 
hatuna  budi  kujifunza  kupambana  na  hali  ngumu 

na  kukomaa  kutokana  na  shida. 
Ujasiri,  uvumilivu,  kujitolea  kwa  dhati,  ustahimilivu- 
hizi  ni  baadhi  tu  ya  sifa  zinazohitajika  kwa  mtu  kuwa  kiongozi  bora. 

"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


28 


KIKAOCHA  KWANZA 


Kiongozi  ni  Nani? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kuchunguza  fasili  za  uongozi  na  sifa  za  viongozi  bora. 

■  Kupanua  mitazamo  ya  washiriki  juu  ya  nani  aliye  kiongozi  na 
nani  awezaye  kuwa  kiongozi. 

■  Kujadili  na  kuhakiki  mbinu  za  ufundishaji  za  semina  hii. 

■  Kubadilishana  maoni  juu  ya  matarajio  na  malengo  ya  washiriki 
katika  semina  hii  kwa  vikao  1 1  vinavyofuatia. 

Kabla  Hujaanza:  Sehemu  ya  "Kuwasiliana  l<atil<a  IVIazingira  ya  Semina"  l^atika  kitabu 
hiki  inatoa  baadhi  ya  mawazo  juu  ya  nini  cha  kufanya  unapowasili  kwa  ajili  ya  kikao  cha 
kwanza  cha  semina,  nini  cha  kufanya  wahiriki  wanapowasili,  na  vifaa  utakavyohitaji 
katika  semina  nzima.  Kama  msimamizi  bora,  jukumu  lako  ni  kuongoza  mazungumzo, 
kuchochea  majadillano,  kuhakikisha  mazungumzo  hayatokl  nje  ya  ajenda,  kugawanya 
wajibu  na  washiriki  wengine,  na  kushiriki  katika  majadiliano.  Jiburudishe— kumbuka 
kuwa  pia  wewe  unashiriki  katika  semina  111  kupata  maarifa  na  kujiburudisha. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  kisa  hiki  kilichosimuliwa  na  Asma  Khader.  Jadili 
ufafanuzi  wake  juu  ya  kiongozi  na  sifa  za  uongozi.  Maswali 
yanayofuatia  yanaweza  kusaidia  kuongoza  mjadala.  Mtu  mmoja — 
msimamizi  au  mshiriki  aliyejitolea—  anaweza  kuandika  pointi  muhimu 
ubaoni  au  kwenye  karatasi  kubwa  ya  kuning'iniza. 


Mtindo  wa  MaswaU  na  Majibu  katika  kuendesha  mazungumzo  unafaa  sana  hapa. 
Msimamizi  anaweza  kuuliza  maswali  ya  ziada  ya  jumla  yanahitaji  majibu  ya  maelezo  ili 
yakamilishe  Maswah  kwa  ajili  ya  Majadihano  yaliyo  hapa  chini  kufanya  mjadala  uwe 
mzuri  (angaUa  Kiambatisho  B  kwa  taarifa  zaidi  juu  ya  mbinu  hii  ya  usimamizi). 


29 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Mwanamke  Mmoja  Anaweza  Kuleta  Mabadiliko  ya  Mainix> 

Asma  Khader:  Mtetezi  wa  Haki  za  Binadamu 

"Sina  uhakika  iwapo  mimi  ni  kiongozi,  lakini  ninafaliamu  kwamba  kuwa 
kiongozi  inamaanislia  kwamba  unaona  kuwepo  haja  ya  haraka  ya 
kushughulikia  tatizo  fulani—kwamba  unajisikia  kuwa  na  haja  ya  kuwa  katika 
nafasi  fulani  kwa  kuanzisha  shughuli,  kampeni,  na  mipango  ili  kuvielekeza 
vyote  kutatua  tatizo  maalumu.  Kama  watu  katika  jamii  yako  wanaamini 
kabisa  kwamba  unaweza  kuleta  suluisho  kwa  shida  zinazowapata,  basi 
watakuunga  mkono  na  kukupa  nafasi  ya  kuwa  kiongozi  wao.  Watu 
wanapokuamini,  watakuja  kwako  ili  uwasaidie  kufikia  malengo  yao. 

Miaka  ipatayo  ishirini  hivi  iliyopita,  mwanamke  mmoja  aliyekuwa  na  hofu  na 

majonzi  makubwa  alikuja  ofisini  kwangu  akiniomba  nimsaidie.  Alinisimulia 
jinsi  mume  wake  alivyomuua  mtoto  wao  wa  kike  aliyekuwa  na  umri  wa 
miaka  kumi  na  mitano  na  mimba  iliyotokana  na  kubakwa.  Bwana  huyo 
alihukumiwa  kifungo  cha  miezi  sita  tu,  kwa  madai  kuwa  alimuua  huyo  binti 
wake  ili  kuondoa  aibu  kwa  familia.  Lakini  huyu  mwanamke,  akiwa 
amedhamiria  kutunza  heshima  ya  binti  wake,  alinieleza  ukweli  mtupu— 
kwamba  ni  mume  wake  huyo  huyo  aliyembaka  huyo  binti  wao,  na  kwamba 
alimshuku  kumuua  binti  wao  kwa  sababu  mimba  ilikuwa  imeanza  kukua  na 
kuonekana.  Mahakama  bila  mashaka  yo  yote  iliamini  aliyoyasema  mume 
wake  na  haikujali  kabisa  kuchunguza  tendo  hili  la  uhalifu  .  huyu  aliendelea 
kuonyesha  maakama  makuu  kwamba  ni  mumewe  ndiye  aliye  mbaka  mtoto 
na  kumuuwa  wakati  alipo  tambua  mimba  inaanza  onekana.  Maakama 
hayakuamini  mwanamke  huyo  na  hawakuendelea  na  kufanya  utafiti  wa 
mauaji  ya  msichana  huyo. 

Ijapokuwa  mwanamke  huyu  alikuja  ofisini  kwangu  mara  moja  tu  na  tokea 
hapo  sikumwona  tena,  kweli  ninamshukuru  kwa  sababu  kupitia  kwake 
nilijifunza  na  kufumbuka  kwa  kiasi  kikubwa  juu  ya  mateso  wayapatayo 
wanawake  na  wasichana  kutokana  na  baadhi  ya  sheria.  Nilitambua  kwamba 
nisingeweza  kuwa  mwanasheria  bora  iwapo  nisingetumia  jitihada  zangu 
zote  kubadilisha  sheria  ambazo  huficha  na,  wakati  mwingine,  kuidhinisha 
uhalifu  dhidi  ya  wanawake.  Huyu  mwanamke  alinipa  changamoto  ya 
kushughulikia  tatizo  ambalo  kamwe  nisingedhubutu  kulifumbia  macho- — 
uhalifu  wa  kutetea  heshima. 

Kwa  hiyo  ilitokea  kwamba  nikawa  mmojawapo  wa  viongozi  katika  kampeni 
za  kutokomeza  kabisa  uhalifu  wa  kutetea  heshima.  Na  pia  ninafikiri  kwamba 
yule  mwanamke  aliyeniamini,  aliyekuwa  na  ujasiri  wa  kutosha  kuja  ofisini 
mwangu  na  kunipa  taarifa  juu  ya  ukweli  huu,  alikuwa  kiongozi.  Alishinda 
hofu  yake  mwenyewe  kuweza  kutoa  nje  uhalifu  wa  mume  wake  na  kutafuta 
msaada  kwangu.  Watu  kama  yeye  wanatupa  changamoto  sisi  kuchunguza 
masuala  ambayo  hapo  nyuma  hayakuwahi  kufikiriwa  na  kupewa  uzito 
unayostahili.  Hatuna  budi  tuige  mifano  ya  watu  kama  hao  na  kujaribu 
kuokoa  wengine.'''^ 

Asma  Khader,  mwanasheria,  mtetezi  wa  haki  za  binadamu,  na  l<iongozi  wa  zamani  wa  chama  cha 
wanawal<e  wa  Jordan  (Jordanian  Women's  Union)  ,  ameendesha  kampeni  nyingi  za  kutokomeza 
uhalifu  wa  kutetea  heshima  na  unyanyasaji  dhidi  ya  wanawake  na  wasichana  nchini  Jordan. 


' '  Dondoo  kutoka  kwenye  mahojiano  na  Asma  Khader  yaUyorekodiwa  kwenye  video  tarehe  1  Juni,  2000  na 
Wamen'  s  Leaming  Partnership. 


30 


Sehemu  ya  Kwanza:  Kukuza  Unafsi  kwa  ajili  ya  Kufikia  Uongozi 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Jinsi  gani  Asma  Khader  anafafanua  uongozi? 

•  Ni  aina  gani  za  sifa  na  ujuzi  alizo  nazo  zinazomfanya  kuwa  kiongozi? 

•  Jinsi  gani  Asma  Khader  amefikia  kuwa  kiongozi?  Je  uongozi  wake  unatokana 
na  sifa  zake  binafsi?  Au  kutokana  na  matatizo  anayokumbana  nayo?  Au 
kutokana  na  hali  zote  mbili?  Je  kuna  vitu  vingine  viilinavyochangia? 

•  Ni  kitu  gani  kilichomsukuma  mama  huyu  kwenda  ofisini  mwa  Mama  Asma 
Khader?  Mchango  gani  mama  huyu  ameutoa  maishani  mwa  Asma  Khader? 

•  Je  Asma  Khader  ndiye  kiongozi  pekee  katika  kisa  hiki?  Kwa  nini  unafikiri 
hivyo? 

•  Je  kiongozi  naye  anaweza  kuwa  mfuasi?  Kwa  njia  gani? 


Maswali  ya  Kuzungukia  Kundi 

•     Mpe  nafasi  kila  mshiriki  kueleza  kwa  kifupi: 

Jinsi  gani  unaweza  kufafanua  uongozi?  Ni  sifa  gani  anazopaswa  kuwa 
nazo  kiongozi  mzuri? 


Uchunguzi 

•  Umejisikiaje  ulipozungukia  kundi  ukiuUza  kila  mshiriki  atoe  maoni  yake? 
Umetumia  njia  hii  ya  kuzungumza  bila  kusikia  wasiwasi  wo  wote? 

•  Je  lipo  jambo  lo  lote  lillilokushangaza  katika  mazungumzo  hayo? 

•  Je  uandikaji  wa  maoni  muhimu  ubaoni  wakati  wa  majadUiano  kumeyaboresha 
au  kumeyadhoofisha? 

•  Kama  ungekuwa  unasimamia  majadiliano  ya  leo,  ungefanya  nini  kuhimiza 
ushiriki  wa  wanakikundi  wote?Ingehkuwa  ni  wewe  kiongozi  wa  mazungumzo 
ya  leo,  imgefanya  je  kwa  ajiU  ya  kusisimua  washiriki  Ui  kila  mmoja  alete 
maoni  yake? 


31 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Maswali  ya  Tathmini  ya  Semina. 

Msimamizi  au  mshiriki  aliyejitolea  aandike  mambo  muhimu  yanayozungumzwa  ubaoni 
au  kwenye  karatasi  kubwa  wakati  wa  majadiliano  ya  kundi  juu  ya  haya  yafuatayo: 

•  Matokeo  gani  ungependelea  kuwa  umeyapata  wakati  unafikia  mwisho  wa  vikao 
12  vya  semina  hii? 

•  Je  una  maswali  au  hoja  yo  yote  juu  ya  muundo  na  utaratibu  utakafuatwa  katika 
vikao  vya  semina  hii? 

•  Je  ni  huwa  ni  rahisi  au  vigumu  kwako  kushiriki  majadiliano  ya  kundi?  Je,  kuna 
njia  ambazo  msimamizi  au  washiriki  wengine  wanaweza  kusaidia  wanakundi 
wengine  kujenga  moyo  wa  kujiamini  wa  kueleza  maoni  yao? 

•  Ni  masuala  gani  mahususi  ya  uongozi  ungependelea  yajadiliwe  kwenye  vikao 
12  vijavyo? 

Pendekezo:  Unawaza  kuwaeleza  washiriki  kuleta  majibu  yao  kwa  maandishi  au,  njia 

nyingine,  unaweza  kuandika  majibu  yao  kwenye  kamtasi  kubwa  ya  kuning'iniza. 
Washiriki  warudushiwe  majibu  yao  wakati  wanapotathmini  semina  katika  Kikao  cha  12 
ili  yawawezeshe  kupima  jinsi  gani  welewa  wao  juu  ya  uongozi  umebadilika  katika  kipindi 
hiki  cha  vikao  12. 


Maelekezo  ya  Kikao  Kinachofuata 

Mnamo  wiki  ijayo,  fikirieni  juu  ya  mwanamke  ambaye  amewahi  kutambua  shida  fulani 
ndani  ya  jamii  yako  kama  kiongozi.  Mwanamke  huyo  anaweza  kuwa  mtu  maarufu 
kama  vile  mwanasiasa  au  mtu  wa  kawaida  tu— mtu  aliyeona  na  kutambua  tatizo  fulani 
katika  maisha  yake  au  maisha  ya  jamii  yake  na  akajaribu  kulitafutia  suluhisho.  Kwa 
maneno  mengine,  unaweza  kukuta  kwamba  kiongozi  wa  aina  hii  ni  mmoja  wa 
wanafamilia  yako  au  mmoja  kati  ya  rafiki  zako.  Jiandae  kutoa  maelezo  mafupi  (dakika 
3  hadi  5)  mbele  ya  kundi  juu  ya  kisa  cha  kiongozi  huyo  katika  kikao  kijacho.  Weka 
mkazo  kwenye  changamoto  ambazo  kiongozi  huyu  alikumbana  nazo  na  pia  juu  ya 
utendaji  na  ujuzi  aliouonyesha  katika  kutatua  matatizo. 


32 


33 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Uongozi  ni  ; 

Kuhusisha  Watu  wa  Jinsia  zote:  Kiukweli  ingefaa  wanaume  na 
wanawake  kushirikiana  katika  kufasili,  kusliugliulika  pamoja,  na  utimizaji 
wa  shabaha  ambazo  zitakuwa  faida  kwao  wote. 

lUlawaslliano:  Kila  mmoja  anayo  maoni  na  kila  pendekezo  analotoa  ni 

tendo  la  uongozi. 

Kuwa  na  lengo:  Kufasili  na  kufafanua  lengo  ni  kushiriki  kikamilifu  katika 
shughuli  nzima  ya  kujifunza.  Wakati  huo  huo  ni  kushiriki  katika  utumiaji  wa 
madaraka. 

Demokrasia  na  Usawa:  Katika  jumuia  ambamo  wote  hupewa  nafasi  ya 
kushiriki  na  kuwasiliana,  washiriki  huheshimiana  na  kuthaminiana  kama 
binadamu  kamilifu. 

Kutambua  Njla  Sahlhl:  "  Lengo  halihalalishi  njia  ya  kulifikia"  ni  kanuni  ya 
kimaadili  inayojulikana  sana  duniani  kote.  Kanuni  hii  ina  maana  ya  kwamba 
watu  waadilifu  huwa  hawatumii  njia  zisizo  halali  kufikia  lengo  hata  kama  ni 
la  muhimu  au  haraka  kiasi  gani. 


"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


34 


KIKAO  CHA  PILI 


J  insi  Gani  i^imi  ni  Kiongozi  Katilca  Maisha 
Yangu  Mwenyewe? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kuchunguza  aina  za  mazingira  au  matukio  zinazochochea  au 
kuleta  msukumo  wa  uongozi. 

■  Kuchunguza  maadili  ya  uongozi  bora  na  sifa  ambazo  ni  kilelezo 
thabiti  cha  uadiUfu  wa  kiongozi. 

■  Kutafakari  na  kuzingatia  umuhimu  wa  jinsia  na  maumbile  ya 
kike/kiume  katika  mitindo  ya  uongozi  na  malengo  ya  viongozi. 
Kwa  watu  wengi,  maumbile  ya  kike/kiume  ni  tofauti  ya  kuzahwa 
kati  ya  mwanamke  na  mwanaume  wakati  jinsia  inamaanisha  hali 
za  kitabia,  kitamaduni,  na  kisaikolojia  ambazo  zimejengwa  katika 
jamii  na  kuhusishwa  na  ama  wanawake  au  wanaume. 

■  Kufahamishana  ni  lini  na  kwa  vipi  washiriki  wa  semina 
wametokea  kujikuta  wenyewe  wakiwa  katika  shughuli  za 
uongozi. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Mwishoni  mwa  Kikao  cha  kwanza,  ulihitajika  kufikiria  juu  ya  mwanamke 
mmoja  ambaye  unamfikiria  kuwa  kama  kiongozi.  Katika  kikao  hiki,  kila 
mshiriki  anahitajika  kuwaeleza  wengine  kisa  chake  juu  ya  kiongozi 
anayemvutia  sana.  Kiongozi  hujm  anaweza  kuwa  kiongozi  wa  kawaida 
kama  vile  mwanasiasa  au  mwanamke  wa  kawaida  tu  katika  maisha  ya  kila 
siku — ndani  ya  familia,  marafiki,  au  sehemu  za  kazi.  Weka  mkazo  katika 
changamoto  ambazo  kiongozi  huyu  alikumbana  nazo  na  pia  sifa  na  ujuzi 
ambao  aliuonyesha  katika  kutafuta  suluhisho  la  matatizo  aliyokuwa 
akiyashughulikia.  Maelezo  mafupi  yatasaidia  kutoa  nafasi  ya  kutosha  kwa 
ajili  ya  maswali  ya  majadiliano  ambayo  yanafuatia  katika  zoezi  la  "Mifano 
ya  Kuigwa  katika  Uongozi". 


35 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Njia  nzuri  ya  usimamizi  wa  kikao  hiki  ni  kugawa  washiriki  katika  vikundi 
vidogo  vidogo  au  wawili  wawili.  Wakati  washiriki  wakisimulina  visa  vya 
uongozi,  wale  waliojitolea  wanaweza  kuandika  ubaoni  au  kwenye  karatasi 
kubwa  ya  kuning'iniza  haya  yafuatayo: 

(l)sifa  na  ujuzi  ulioonyeshwa  na  viongozi,  na  (2)  aina  za  mahusiano 
yanayosaidia  (k.m.  famiUa,  marafiki,  majirani,  wafanyakazi/wanafunzi 
wenzake)  ambazo  ziUsaidia  viongozi  kufikia  na  kutimiza  malengo  yao. 


Katika  zoezi  la  pili,  "Je  Jinsia  Huleta  Utofauti?",  mazungumzo  mawili  yanayokaribiana 
kufanana  yanatokea:  ya  kwanza  ni  kati  ya  wanawake  wanne  na  ya  pili  kati  wanaume 
wanne.  Shabaha  ya  zoezi  hili  ni  kulinganisha  majibu  ya  washiriki  kuhusu  mazungumzo 
haya  na  kuchunguza  kwa  jinsi  gani  jinsia  inaweza  kuchangia  katika  mitazamo  ya  watu 
juu  ya  madaraka  na  uongozi  ndani  ya  familia  na  jamii  zao. 


SIFA  NA  UJUZI WA 
VIONGOZI 

MAHUSIANO  YALIYOSAIDIA 
VIONGOZI 

36 


Zoezi:  Mifano  ya  Kuigwa  Katika  Uongozi 


Ruhusu  muda  wa  saa  moja  hivi  kwa  zoezi  hili. 

Baada  ya  kila  mshiriki  kutoa  maoni  yake  juu  ya  kiongozi  aliyevutiwa  naye, 
zingatia  maswali  haya: 

•  Je,  kuna  mada,  hali  au  mazingira  yanayofanana  ambayo  yamejitokeza 
katika  visa  vingi?  Ni  aina  gani  za  matukio  zilizowachochea  wanawake 
kuchukua  hatua? 

•  Ni  sifa  na  ujuzi  gani  ambao  wengi  wa  wanawake  walikuwa  nao? 

•  Je,  sifa  za  uongozi  ziliweza  kujitokeza  zenyewe  kwa  sababu  ya 
matatizo  ambayo  wanawake  walikumbana  nayo?  Au,  wanawake  hao 
tayari  walikwishakuwa  na  sifa  za  uongozi  tokea  zamani? 

•  Jukumu  gani  ambalo  mahusioano  yanayosaidia,  jumuia,  mashirika 
na/au  watu  binafsi  walikuwa  nalo  katika  kusaidia  wanawake  viongozi 
hawa  kufikia  malengo  yao? 

•  Je,  unakumbuka  jinsi  gani  ulivyoweza  kupata  suluhisho  la  tatizo 
maishani  mwako?  Ni  sifa  na  ujuzi  gani  ulitumia  kutatua  tatizo  hilo? 

Jukumu  gani  mahusiano  ya  kusaidia  yalikuwa  nalo  katika  kukabiliana 
na  kupata  ufumbuzi  wa  tatizo  lako?  Ulichukua  hatua  gani? 

•  Je,  hatua  zote  unazochukua  katika  kutatua  tatizo,  liwe  la  binafsi  au  ia 
kijamii,  ni  lazima  lihalalishwe?  Je  hatua  anazochukua  kiongozi 
zinahitaji  zionyeshe  "maadili  ya  hali  ya  juu",  au  tatizo  lenyewe 
linaloshughuiikiwa  linatosheleza  kuhalalisha  hatua  yo  yote? 

•  Ni  sifa  zipi  za  uongozi  unazofikiria  kuwa  unazo?  Ni  sifa  gani  nyingine 
zaidi  za  uongozi  unatamani  ungekuwa  nazo? 

•  Je,  kuna  vipingamizi  ndani  ya  familia  au  matarajio  ya  jamii  ambayo 
yanakuzuia  kufikia  lengo  lako  la  kuwa  kiongozi? 

•  Ni  mbinu  gani  unaweza  kuzitumia  kukwepa  vizuizi  hivi? 

•  Ni  hatua  gani  unaweza  kuzichukua  ili  kujipa  moyo  wewe  mwenyewe  au 

kuwahimiza  wengine  (marafiki,  wafanyakazi/wanafunzi  wenzako, 
wanafamilia)  kukuza  na  kuendeleza  sifa  za  uongozi? 

•  Je,  unajisikia  kuwa  na  wajibu  wa  kibinafsi  kushughulikia  tatizo  lo  lote  la 

kijamii? 

•  Je,  unaweza  kujiona  wewe  mwenyewe  kama  kiongozi?  Kwa  nini  ujione 

au  usijione  hivyo? 

•  Je,  unafikiri  wengine  wanaweza  kukuona  kama  kiongozi? 

Katil<a  juma  lijalo,  tieni  maanani  sifa  hizo  za  uongozi  ambazo  mnapendelea 
kuimarisha,  na  jaribu  kuziweka  katika  matendo  angalau  mara  moja. 


37 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Zoezi :  Je  Jinsia  Inaweza  Kuleta  Tofauti? 

Ruhusu  muda  wa  dakika  arobaini  na  tano  hivi  kwa  zoezi  hili. 

Omba  watu  wa  kujitolea  kutoka  katika  kundi  ili  kila  mmoja  asome 
mojawapo  ya  uhusika  katika  maonyesho  mawili  yaliyo  hapo  chini.  Jadili 
umuhimu  wa  jinsia  katika  maongezi  ya  wahusika,  na  jinsi  umuhimu  huo 
unavyojenga  mitazamo  yako  juu  ya  msimamo  wa  kijamii,  uadilifu,  na 
madaraka  ya  wahusika.  IVIaswali  yanayofuatia  yanaweza  kusaidia 
kuongoza  mjadala. 


Onyesho  la  Kwanza 

Wahusika:  Almaz,  Insaf,  Lena,  Farah,  na  mslmullajl. 

Mslmullaji:  Ni  siku  ya  kawaida  saa  za  mchana  na  haiiya  hewa  ni  nzuri  mjini. 
Wanawake  wanne  wamekaa  pamoja  chini  ya  kivuii  cha  mti.  Insaf  ndiye  mwenye  umri 
mkubwa  kuliko  wenzake.  Leo  amefikisha  umri  wa  miaka  sitini  na  mpwa  wake,  Lena, 
amekuja  kumtembelea  nyumbani  kwake.  Farah  ni  mtumishi  wa  Insafkwenye  duka  lake 
la  vyakula,  na  Almaz,ambaye  ni mshlriki kwenye  masuala  ya  siasa  na  amechaguilwa 
kwenye  halmashauri  ya  mji,  nl  raflkl  mkubwa  wa  Farah.Wanawake  hawa  wanakula  mlo 
wa  mchana  na  kuongea. 

Almaz:  lnsaf,mpwa  wako  ni  mwerevu  na  ni  mwenye  kuvutia  !  Je,  huwa  unajuta  kwa 
kukosa  famlila? 

Insaf :  Laklnl  si  mrembo  sanal  Na  sijawa  na  umrl  mkubwa  sana  wa  kutopata  familial 

Muulize  Farah.  Akina  baba  na  akina  mama  huja  dukani  kwangu  kila  wakati  na 
kunipendekeza  nifanye  mapenzi na  wanac.na  haya  nayale.  Sipendi kuolewa,  na 
nlnajisikla  raha  tu  kwa  jlnsi  nlilvyo. 

Lena:  Ondoka  shangazi!  Sasa  umekuwa  mzee  sana,  umepita  umri  wa  kuolewa. 
Mwanamume  ye  yote  yule  atakayekutaka  wewe  kwa  vyo  vyote  atakuwa  mbaya  na 
mzee. 

Almaz:  Sio  kweli,  Lena.  Shangazi  yako  ni  mwanamke  tajiri.  Ninafahamu  wanaume 
wengi  ambao  wangefurahi  sana  kumchukua  kama  mke  wao.  Utakuwa  na  bahatl 
ukltokea  kupendwa  sana  kama  yeye. 

Lena:  Nina  hofu  kubwa  kwa  kuwa  nlnafanana  na  shangazi  yangu.Nami  pia  sitakl 
kuolewa.  Wanaume  ni  mzlgo  mkubwa  na  wanakula  tu  na  kula  na  kutumla  pesa. 
Wanapenda  kuzaa  watoto  wengi.  Mimi  ninapenda  uhuru  wangu.  Zaidiya  hayo,  itakuwa 
vlgumu  mimi  kuendelea  na  masomo  yangu  iwapo  nitajikuta  nina  jukumu  la  kutunza 
mume  na  watoto. 

Farah:  Kwa  kweli  Lena  wewe  ni  binti  mwerevu.  Eilmu  yako  unalpa  nafasiya  kwanza. 
Nitizame  mimi.  Ninapaswa  kumtunza  mume  wangu  ambaye  ni  mgonjwa.  Ninafanya  kazl 
kwa  bidii  kiia  siku  katika  duka  la  shangazi  yako  na  ninafikiri  ninachapa  kazi  kweli  kweli. 

insaf :  Hapana  shaka,  kweli  u  mchapa  kazi. 

Farah:  Laklni  sina  njia  yo  yote  ninavyoweza  kujiendeleza  kwa  kuzingatia  elimu  yangu 
ndogo.  Ijapokuwa  nlnaweza  kusoma  na  kuandlka  vizuri  kwa  kiasi  cha  kutosha  kufanya 

kazi  katika  duka,  sina  budi  niridhike  na  hali  niiiyo  nayo.  Na  ninamshukuru  sana  Insaf 
kwa  kunipa  kazi  hii,  na  pia  kuwa  mtu  anayeeiewa  hali  yangu  kwa  kunivumilia 
ninapoiazimika  kufanya  masaa  machache  kwa  slku  au  kutoflka  kazinl  kablsa  lil 
kumhudumia  mume  wangu. 


38 


Almaz:  Sikiliza  Jinsi  wanawake  hawa  wanavyozungumzia  kuhusu  wanaume  na  kazi. 
Ninampenda  mume  wangu  na  mabinti  zangu  wawili.  Kuwa  na  familia  na  kuihudumia 
vizuri  ndivyo  maisha  yanavyostahili  kuwa. 

Farah:  Ah,  Almaz,  unayasema  hayo  sasa  wakati  mabinti  zako  wakiwa  bado  wadogo. 
Wewe  subiri  tu  wafikie  umri  wa  kuolewa  na  kuondoka  nyumbani  kwako.  Hawatakuwepo 
tena  kukutunza  katika  uzee  wako.  Watakuwa  wanawashughulikia  na  kuwatunza  waume 
na  watoto  wao.  Moto  wangu  wa  kiume?  Nitunu,  nl zawadi  kubwa. 

Almaz:  l\/labinti  zangu  pia  ni  baraka  kwangu!  Wanasaidia  sana  shughuli  za  nyumbani  na 
wanahudumla  vizuri  maaflsa  wa  serlkall  Inapotokea  kuwaallka  nyumbani  kwangu 
kuzungumza  mambo  ya  siasa  wakatl  mume  wangu  anapckuwa  ameondoka  kwenda 

kuwatembelea  wazazi  wake. 

Lena:  Ha  halje,  unawafunza  kufuata  nyayo  zako  katika  mambo  ya  siasa ? 

Almaz:  lnawezekana...(Pumzl  ya  nguvu)  Lakini  unajua,  siasa  ni  shughuli  Inayoweza 

kugeuka  kuwa  mbaya.  Nisingependa  mabinti  zangu  wajikute  wanaonja  yale  yaliyonipata 
katika  shughuli  ya  mambo  ya  kisiasa.  Halmashauri  ya  mji  ni  mahall  ambapo  wanawake 
wananyanyaswa  sana. 

Insaf:  Almaz,  inaelekea  unaota.  Mabinti  zako  hawatatokea  kamwe  wakachaguiiwa 
kulngla  kwenye  halmashauri ya  mjl.  Unafikirl  nl  nanl  atakayewapa  kura?  Wewe  ullshlnda 
uchaguzi  kwa  sababu  tu  baba  yako  allplgana  vitani  na  kurejea  kama  shujaa.  Wanaume 
hawawezi  kuwapa  kura,  na  wanawake  wataplga  kura  jlnsl  waume  zao  wanavyotaka 

wafanye. 

Almaz:  Wewe  ni  mwanamke  mzee  ullyepltwa  na  wakati.  Mambo  yanabadilika.  Utaona 
mwenyewe.  Kuna  nafasi  nyingl  ambazo  mablnti  zangu  wanaweza  kuzitumia  kuchangia 
katlka  mambo  ya  siasa.  Wana  mawazo  na  maoni  mengi  tu  juu  ya  njia  za  kuboresha  mjl, 
na  hasa  jumuia  ya  wafanyabiashara. 

Farah:  Almaz  rafiki  yangu,  sasa  unaanza  kukosa  heshima  kwa  mama  huyu  mwenye 
busara  na  heshima  kubwa.  Basi,  ninafikiri  haya  maongezi  yaishie  hapa.  Haya,  hebu  sote 
tumtakie  Insaf  mema  katika  slku  yake  ya  kuzallwa,  na  baraka  na  fanaka  katlka  mwaka 
mpya. 

Lena,  Farah,  na  Almaz:  Ndiyo,  ndlyo,  ndiyoH 
Onyesho  la  Pili 

Wahuslka:  Muhammed,  Adnan,  Amir,  Faisal,  na  mwenye  msimuliaji. 

Msimuliaji:  M  siku  ya  kawalda  saa  za  mchana  na  hali  ya  hewa  ni  nzuri  mjini.  Wanaume 
wanne  wamekaa  pamoja  chini  ya  kivuli  cha  mti.  Adnan  ndiye  mwenye  umri  mkubwa 
kuliko  wenzake.  Leo  amefikisha  umri  wa  miaka  sitini  na  mpwa  wake,  Amir,  amekuja 
kumtembelea  nyumbanl  kwake.  Faisal  nl  mtumlshi  wa  Adnan  kwenye  duka  lake  la 
vyakula,  na  Muhammed,ambaye  nl  mshlrlki  kwenye  masuala  ya  siasa  na 
amechaguliwa  kwenye  halmashaurl  ya  mjl,  ni  rafiki  mkubwa  wa  Faisal.  Wanaume  hawa 
wanakula  mlo  wa  mchana  na  kuongea. 

Muhammed:  Adnan,mpwa  wako  ni  mwerevu  na  ni  mtanashati!  Je,  huwa  unajuta  kwa 
kukosa  famiiia? 

Adnan:  Laklni  si  mtanashatl  sanal  Na  sljawa  na  umri  mkubwa  sana  wa  kutopata  familla! 
Muullze  Faisal.  Akina  baba  na  akina  mama  huja  dukani  kwangu  kila  wakatl  na 
kupendekeza  nlfanye  mapenzi  na  mablntl  zao...na  haya  na  yale.  Slpendl  kuoa,  na 
ninajisikia  raha  tu  kwa  jinsi  niiivyo. 

Amlr:  Ondoka  mjomba!  Sasa  umekuwa  mzee  sana,  umepita  umri  wa  kuoa.  Mwanamke 
ye  yote  yule  atakayekutaka  wewe  kwa  vyo  vyote  atakuwa  mbaya  na  mzee. 


39 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Muhammed:  Sio  kweli,  Amir.  Mjomba  wako  ni  mwanamume  tajiri.  Ninafahamu 
wanawake  wengi  ambao  wangefurahi  sana  kuchukuliwa  naye  kama  mume  wao. 
Utakuwa  na  bahati  ukitokea  kupendwa  sana  kama  yeye. 

Amir:  Nina  hofu  kubwa  kwa  kuwa  ninafanana  na  mjomba  wangu.  Nami  pia  sitaki  kuoa. 
Wanawake  ni  mzigo  mkubwa  na  wanakula  tu  na  kula  na  kutumia  pesa.  Wanapenda 
kuzaa  watoto  wengi.  Mimi  ninapenda  uhuru  wangu.  Zaidi  ya  hayo,  itakuwa  vigumu  mimi 
kuendelea  na  masomo  yangu  iwapo  nitajikuta  nina  jukumu  la  kutunza  mke  na  watoto. 

Faisal:  Kwa  kweli  Amir  wewe  ni  kijana  mwerevu.  Elimu  yako  unaipa  nafasi  ya  kwanza. 
Nitizame  mimi.  Ninapaswa  kumtunza  mke  wangu  ambaye  ni  mgonjwa.  Ninafanya  kazi 
kwa  bidii  kila  siku  katika  duka  la  mjomba  wako  na  ninafikiri  ninachapa  kazi  kweli  kweli. 

Adnan:  Hapana  shaka,  kweli  u  mchapa  kazi. 

Faisai:  Lakini  sina  njia  yo  yote  ninavyoweza  kujiendeleza  kwa  kuzingatia  elimu  yangu 

ndogo.  Ijapokuwa  ninaweza  kusoma  na  kuandika  vizuri  kwa  kiasi  cha  kutosha  kufanya 
kazi  katika  duka,  sina  budi  niridhike  na  hali  niliyo  nayo.  Na  ninamshukuru  sana  Adnan 
kwa  kunipa  kazi  hii,  na  pia  kuwa  mtu  anayeelewa  hali  yangu  kwa  kunivumilia 
ninapolazimika  kufanya  masaa  machache  kwa  siku  au  kutofika  kazlni  kabisa  ili 
kumhudumia  mke  wangu. 

iMuhammed:  Sikiliza  jinsi  wanaume  hawa  wanavyozungumzia  kuhusu  wanawake  na 
kazi.  Ninampenda  mke  wangu  na  mabinti  zangu  wawili.  Kuwa  na  familia  na  kuihudumia 
vizuri  ndivyo  maisha  yanavyostahili  kuwa. 

Faisal:  Ah,  Muhammed,  unayasema  hayo  sasa  wakati  mabinti  zako  wakiwa  bado 
wadogo.  Wewe  subiri  tu  wafikie  umri  wa  kuolewa  na  kuondoka  nyumbani  kwako. 
Hawatakuwepo  tena  kukutunza  katika  uzee  wako.  Watakuwa  wanawashughulikla  na 
kuwatunza  waume  na  watoto  wao.  Mtoto  wangu  wa  kiume?  Ni  tunu,  ni zawadi kubwa. 

Muhammed:  Mabinti  zangu  pia  ni  baraka  kwangu!  Wanasaidia  sana  shughuli  za 
nyumbani  na  wanahudumia  vizuri  maafisa  wa  serikali  inapotokea  kuwaalika  nyumbani 
kwangu  kuzungumza  mambo  ya  siasa  wakati  mke  wangu  anapokuwa  ameondoka 
kwenda  kuwatembelea  wazazi  wake. 

Amir:  Ha  halje,  unawafunza  kufuata  nyayo  zako  katika  mambo ya  siasa? 

Muhammed:  lnawezekana...(Pumzi  ya  nguvu)  Lakini  unajua,  siasa  ni  shughuli 
inayoweza  kugeuka  kuwa  mbaya.  Nisingependa  mabinti  zangu  wajikute  wanaonja  yale 
yaliyonlpata  katika  shughuli  ya  mambo  ya  kisiasa.  Halmashauri  ya  mji  ni  mahali  pabaya 
zaidi  kwa  wanawake.  Wanawake  wananyanyaswa  sana. 

Adnan:    Muhammed,    inaelekea    unaota.    Mabinti   zako   hawatatokea  kamwe 

wakachaguliwa  kuingia  kwenye  halmashauri ya  mji.  Unafikiri  ni  nani  atakayewapa  kura? 
Wewe  ulishinda  uchaguzi  kwa  sababu  tu  baba  yako  alipigana  vitani  na  kurejea  kama 
shujaa.  Wanaume  hawawezi  kuwapa  kura,  na  wanawake  watapiga  kura  jinsi  waume 
zao  wanavyotaka  wafanye. 

Muhammed:  Wewe  ni  mwanamume  mzee  uliyepitwa  na  wakati.  Mambo  yanabadilika. 
Utaona  mwenyewe.  Kuna  nafasi  nyingi  ambazo  mabinti  zangu  wanaweza  kuzitumia 
kuchangia  katika  mambo  ya  siasa.  Wana  mawazo  na  maoni  mengi  tu  juu  ya  njia  za 
kuboresha  mji,  na  hasa  jumuia  ya  wafanyabiashara. 

Faisal:  Muhammed  rafikl  yangu,  sasa  unaanza  kukosa  heshima  kwa  baba  huyu 
mwenye  busara  na  heshima  kubwa.  Basi,  ninafikiri  haya  maongezi  yaishie  hapa.  Haya, 
hebu  sote  tumtakie  Adnan  mema  katika  siku  yake  ya  kuzaliwa,  na  baraka  na  fanaka 

katika  mwaka  mpya. 

Amir,  Faisal,  na  Muhammed:  Ndiyo,  ndiyo,  ndiyoll 


40 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Je  mazungumzo  yaliyofanyika  katika  maonyeslio  hayo  mawili 
yanaaminika?  Ni  mambo  gani  katika  kila  onyesho  hayawezi  kuaminika  na 
kwa  nini? 

•  Je,  unaamini  kwamba  yule  mwanamke  mzee,  Insaf,  anaweza  kupata 
mchumba?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo?  Je,  unaamini  yule 
mwanamume  mzee,  Adnan,  anaweza  kuoa?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini 
sivyo?  Je,  umri  wao,  hali  yao  kifedha,  na/au  jinsia  vina  umuhimu  wo  wote? 
Je,  ni  jambo  kuweka  maanani  kwamba  Insaf  amepita  umri  wa  kuzaa? 

•  Ni  ushauri  gani  unaweza  kumpa  Lena,  mpwa  wa  Insaf,  na  Amir,  mpwa  wa 
Adnan,  kuhusu  kuyapa  maisha  ya  ndoa/familia  na  elimu/kazi  uzito  ulio 
sawa?  maisha  ya  kazi?  Je  ushauri  wako  utakuwa  tofauti  kati  yao?  Kwa  nini 
hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 

•  Kama  ungekuwa  katika  nafasi  ya  Almaz,  mama  mwanasiasa,  ni  kwa  jinsi 
gani  ungejaribu  kuwa  mfano  wa  kuigwa  kwa  mabinti  zako?  Ni  kwa  jinsi  gani 
ungewashauri  juu  ya  kuwa  viongozi  bora  na  wakati  huo  huo  kuwa 
wanawake  wenye  msimamo? 

•  Kama  ungekuwa  katika  nafasi  ya  Muhammed,  baba  mwanasiasa,  ni  kwa 
jinsi  gani  ungejaribu  kuwa  mfano  wa  kuigwa  kwa  mabinti  zako?  Je  kuna 
mafunzo  na  mifano  inayopaswa  kutolewa  kwa  watoto  wa  kike  tofauti  na 
watoto  wa  kiume? 

•  Je,  wanawake  na  wanaume  huonyesha  mifano  ya  utendaji  na  mitindo 
tofauti  katika  uongozi?  Ni  mambo  gani  thabiti  na  dhahifu  kwa  kila  upande? 
Je,  zipo  njia  zo  zote  ambamo  wanawake  wanaweza  kuwa  viongozi  bora 
kuliko  wanaume?  Je,  zipo  njia  zo  zote  ambamo  wanaume  wanaweza  kuwa 
viongozi  bora  kuliko  wanawake? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  uzoefu  wa  kila  siku  katika  maisha  ya  wanawake 
unachangia  katika  maadili  na  malengo  wanayoyaleta  katika  uongozi  wao? 
Ni  kwa  jinsi  gani  uzoefu  wa  kila  siku  katika  maisha  ya  wanaume 
unachangia  katika  maadili  na  malengo  wanayoyaleta  katika  uongozi  wao? 

•  Je,  unapendelea  kufanya  kazi  chini  ya  mamlaka  ya  mwanaume  au  ya 
mwanamke?Je,  kuna  tofauti  kati  ya  mambo  hayo  mawili?  Unafikiri  kwamba 

mameneja/wakubwa  wa  kazi  wanawake  wanaweza  kujali  sana  mahitaji  na 
matatizo  ya  wanawake?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo 

•  Je,  utaunga  mkono  mgombeaji  mwanamke  wa  nafasi  ya  siasa  katika  jamii 
yako?  Kwa  nini?  Je,  unafikiri  kwamba  wanasiasa  wanawake  wanaweza 
kujali  sana  mahitaji  na  matatizo  ya  wanawake?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini 
sivyo? 

•  Unafikiri  idadi  ya  wanawake  katika  timu  ya  uongozi  (kwa  mfano:  Kamati  ya 
uongozi  wa  shule,  Baraza  la  usimamizi  wa  biashara,  au  Halmashauri  ya 
mji),  inaathiri  utendaji  wake?  Ni  wanawake  wangapi  waahitajika  katika  timu 
ili  kuleta  mabadiliko?  Je,  asilimia  2%  inaweza  kuleta  mabadiliko?  10%, 
33%,  50%?... au  asilimia  nyingine?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 


41 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Maono  ni  zaidi  ya  l<uwel<a  lengo. 
IVIaono  ni  pamoja  na  picha,  fikira  na  7mawazo  mazuri  juu  ya  kazi 
tunayoifanya 

ambavyo  tungependa  iwe  iwapo  tutaifanya  kwa  ufanisi. 


"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


42 


KIKAO  CHA  TATU 


Maono  Yangu  ni  Yapi? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kujadiliana  juu  ya  maono  ya  binafsi  ni  nini. 

■  Kuangalia  jinsi  gani  maono  ya  kibinafsi  yanavyomsukuma 
mwanamama  kuwa  kiongozi. 

■  Kutambua  uwezo  wa  kufanya  mambo  yakuonekana  au  ya  ujumbe 
ambao  unaeleza  maono  ya  kipekee. 

■  Kuangalia  jinsi  ya  kuweka  maono  ya  kipekee  katika  maneno  na 
vitendo. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  kisa  kifuatacho  hapo  chini  juu  ya  maono  ya  Muhammad  Yunus 
kuhusu  kuleta  mabadihko  ya  haki  za  kijamii  na  uchumi  nchni  Bangladesh 
kupitia  mikopo  midogo  ya  benki.  Jadili  katika  vikundi  juu  ya  tatizo  la  kifedha 

aHlolibaini  miongoni  mwa  watu  maskini,  na  hasa  miongoni  mwa  wanawake,  na 
maono  aliyokuwa  nayo  kuhusu  kulirekebisha.  Baada  ya  kikundi  kujibu  maswali 
yanayoftiatia  kisa  cha  Muhammad  Yunus,  wape  washiriki  nafasi  ya  kueleza 
maono  yao  wenyewe  ambayo  yameleta  mabadiliko.  Zoezi  hili  limewekwa  iU 
kuwasaidia  washiriki  kueleza  kwa  usahihi  maono  yao  ya  kibinafsi. 


Kuwagawa  washiriki  kwenye  makundi  madogo  madogo  katika  zoezi  hih 
kunaweza  kusaidia  kujisikia  huru  zaidi  kuelezana  maono  yao  ya  kibinafsi. 
Angalia  Kiambatisho  B  kwa  taarifa  zaidi  juu  ya  mbinu  hii  ya  usimamizi 


43 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


Sioni  Saliabu  ya  Mtu  ye  yote  Katilca  Dunia  Hii  Kuwa 
Masldni 

Muhammad  Yunus  Mchumi 

Muhammed  Yunus  alirejea  Banglandesh  akitokea  Marakeni  miezi  tisa 
baada  ya  nchi  yake  kupata  uhuru  mwaka  1971.  Wakati  alipokuwa  mwalimu 
wa  Uchumi  katika  Chuo  Kikuu  cha  Chittagong,  huko  nchini  mwake 
wenzake  walikuwa  wakiteseka  kutokana  na  vita  na  njaa—ukweli  ambao 
uliondosha  imani  yake  ya  kutatua  matatizo  kutokea  ndani  ya  darasa. 
Aliamua  kuzungumza  na  watu  kutoka  kijiji  cha  jirani  na  chuo  kikuu  hicho  ili 
aweze  kuelewa  matatlzo  yao  ya  klla  slku. 

Yunus  allkutana  na  mwanamke  ambaye  allkuwa  anatengeneza  viti  vya 
mwanzi,  na  lllkuwa  nl  hall  ya  kutatanlsha  ya  mama  huyo  lllyomwelekeza 
Yunus  kuanza  kuangalia  upya  chanzo  cha  umaskini.  Mwanamke  huyo 
hakuwa  na  pesa  za  kununulia  mianzi  na  hivyo  alilazimika  kukopa  pesa 
kutoka  kwa  mfanyabiashara  ambaye  baadaye  alinunua  vlti  vyake  kwa  bei 
allyopanga  mwenyewe.  Aklwa  ameishashawlshlka  kumpa  mwanamke  huyo 
senti  ishirini  alizotaka  ili  kununulia  mwanzi,  Yunus  alibadilisha  mawazo  na 
kubunl  mradl  mkubwa  ambapo  alimwomba  mwanafunzi  mmoja 
kuorodhesha  wanakijiji  wote  wallokuwa  wanahltajl  pesa.  Kwa  mshangao 
watu  arobaini  na  wawili  wachapa  kazi  walikuwa  wanahitaji  jumla  ya  dola 
ishirini  na  saba  ili  waweze  kuuza  vitu  vyao  walivyvitengeneza  kwa  bei  nzuri. 

Kwa  kuwakopesha  pesa  wanakijiji  na  kuwaruhusu  wamlipe  wakati 
wanaoona  unafaa,  jambo  hili  lilimtia  moyo  Yunus  kutafakari  zaidi  jinsi  gani 
angeweza  kuendelea  kuwasaidia.  Aliamua  kumshawishi  meneja  wa  benki 
lllyokuwa  katlka  kampasl  ya  chuo  klkuu  kuwakopesha  pesa  wanakljiji,  laklnl 
meneja  allkataa  kwa  sababu  allwaona  watu  maskinl,  na  hasa  wanawake 
masklnl,  kama  watu  wasloweza  kuamlnlka  kurudlsha  mlkopo. 

Kwa  ujaslrl  mkubwa,  Yunus  alianzisha  benki  yake  mwenyewe,  Benki  ya 
Grameen,  mnamo  mwaka  wa  1983,  akiwa  na  msaada  wa  kipesa  na  klball 
cha  serikali.  Benki  ya  Grameen  ilianza  kutoa  mikopo  ya  biashara  kwa  watu 
maskini,  na  hasa  kwa  wanawake.  Kuwashawishi  wakubali  na  kuona  faida 
ya  kuchukua  mikopo  ni  kitu  kilichohitaji  uvumilivu.  Kikwazo  kimojawapo  ni 
kwamba  mwanamume  hakuruhusiwa  kuzungumza  na  mwanamke 
hadharani.  Mwanzoni,wanawake  wallkuwa  wakisisltiza  kuwa  wao 
hawakuwa  na  wazo  lo  lote  juu  ya  kltu  ganl  cha  kufanya  na  kwamba  benkl 
itoe  pesa  hizo  kwa  waume  zao.  Taratibu,  Yunus  aliweza  kuwashawishl 
kukopa  pesa  katika  makundi  ya  watu  watano  watano  na  kuanzisha 
biashara  yao  ndogo.  Wanawake  waliotangulia  kuchukua  mikopo,  nao  pia 
waliwashawishi  na  kuwahimiza  wenzao  wengine  kuchukua  mikcpo. 
Wanawake  hawa  walipomaliza  kulipa  mikopo,  walitambua  kuwa  wallkuwa 
na  uwezo  wa  kujitunza  wao  wenyewe  pamoja  na  familia  zao. 

Wakati  miradi  wa  misaada  na  mashirika  yasiyokuwa  ya  kiserekali  katika 
mballmbali  yameiga  mfano  wa  Benki  ya  Grameen,Yunus  anaendelea 
kuwakumbusha  wale  wenye  waslwasl  kwamba,  "umaskini  hauletwi  na 
watu  masklnl...[laklnl]  unaletwa  na  asasl  ambazo  tumejlundla  slsl 
wenyewe.  Tunapaswa  kurudla  upya  kwenye  ubao  wa  kuchorea  kuflkirla  na 


44 


kuunda  upya  asasi  hizo  ili  ziachane  na  ubaguzi  dhidi  ya  watu  maskini 
kama  zinavyofanya  sasa."  Kazi  ya  Yunus  ya  kutokomeza  umaskini  sasa 
imechukua  umbo  la  kiulimwengu  na  imetanda  duniani  kote.  Yeye  anasema, 
"Ni  jukumu  la  jamii  zote  kuhakikisha  kila  mwanajamii  wake  anaheshimiwa 
na  kupatatiwa  haki  za  binadamu  ...Tunazungumzia  haki  za  binadamu, 
lakini   hatujengi   uhusinao   katika   haki   za   binadamu   na  umaskini 
...Tukianzisha  asasi  ambazo  zina  uwezo  wa  kutoa  mikopo  ya  biashara 
kwa  maskini  ambapo  watajiajiri  wenyewe,  wataona  mafanikio  yale  yale 
kama  ambayo  sisi  watu  wa  Bangladesh  tumeona.  Sioni  sababu  ya  mtu  ye 
yoye  duniani  kuwa  maskini."^^ 

Muhammad  Yunus  ni  mwanzilishi  wa  Benl<i  ya  Grameen.  Leo  hii,  Grameen  ina  matawi  l<atika  vijiji 
36,000  nchini  Bangladesh,  ina  watu  milioni  2.1  waliochukua  mikopo,  na  inaajiri  watumishi  12,000. 
Programu  zilizoiga  mtindo  wa  Grameen  zinakutwa  katika  nchi  56.  Kuanzia  miaka  wa  1990,  Benki 
ya  Grameen  imepanua  huduma  zake  zaidi  ya  huduma  ya  benki,  ambazo  ni  pamoja  na  ugavi  wa 
umeme,  huduma  za  mtandao  wa  kompyuta,  na  mawasiliano  ya  simu  za  mkononi  ikiwa  ni  sehemu 
ya  juhudi  zake  za  kuwapa  madaraka  wanavijiji  wa  nchini  Bangladesh. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Nini  vitu  gani  vilivyomsukuma  Muhammad  Yunus  kujenga  maono  yake?  Ni  tatizo 

gani  lUilopo  linalowasumbua  watu  hao  maskini  aliodhamiria  kushughuUkia  shida 

zao? 

•  Ni  ufumbuzi  gani  aUoweza  kubaini?  Ni  imani  gani  kuhusu  hali  haUsi  ya  binadamu 

iliyomsikuma  Yunus? 

•  Yunus  anaonaje  jukumu  lake  katika  utekelezaji  wa  ufumbuzi  huu?  Ni  sifa  zipi  za 

uongozi  zinajitokeza  kwa  Yunus  katika  jitihada  zake  za  kutokomeza  umaskini? 
Unafikiri  ameonyesha  uongozi  unaoendeshwa  kwa  misingi  bora? 

•  Je,  unafikiri  mwanamke  angeweza  kufikia  mafanikio  sawa  na  ya  Yunus?  Kwa  nini 

hivyo  au  kwa  nini  sivyo?  Je,  wewe  ungefanya  nini  ikiwa  ungejikuta  katika  hali 
kama  hiyo? 

•  Je  katika  kauli  za  Yunus  zilizo  hapo  juu  zinaeleza  kwa  usahihi  tatizo  lenyewe, 

ufumbuzi  wake,  na  wajibu  wake  mwenyewe  katika  kile  anachopendekeza?  Je, 
maneno  yake  yamebeba  kauli  ya  kushawishi  ya  maono?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa 
nini  sivyo? 

•  Je,  maono  ya  Yunus  yalibadilika  kadri  siku  zilivyopita?  Je,  iUkuwa  ni  muhimu 

kwamba  maono  yake  yabadilike? 

•  Je,  unafikiri  kwamba  maono  ya  Yunus  juu  ya  mikopo  ni  mahususi  kwa  wanawake 

tu?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 

•  Ni  ujuzi  gani  wa  wanawake  unaoelezwa  kuhusiana  na  tukio  hilo  la  Benki  ya 

Grameen?  Je,  ujuzi  wa  ina  hii  unawasaidia  wanawake  kuachana  kabisa  na 
majukumu  au  misingi  ya  maarifa  yao  ya  kiasiU? 


Habarihiijuuya  Muhammad  Yunus  na  the  Grameen  Bank  miechukuliwakutoka"MuhammadYunus, 
Grameen  Bank,"  katika  Michael  Collopy  and  Jason  Gardner,  ed.,Architects  ofPeace:  Visions  ofHope  in 
Words  and  Images,  Navato,  CA:  New  World  Library,  2000,  p.  77  and  http://www.grameen.org/. 


45 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwaWanawake 


•   Ni  aina  gani  ya  mikopo  inayoweza  kusaidia  kuimarisha  si  uwezo  wa  kiuchumi  tu 
wa  wanawake,  bali  pia  inayoweza  kuwasaidia  kupata  madaraka  na  kuimarisha 
majukumu  yao  katika  janui  zao 

•  Je  kauli  ya  maono  ya  Yunus  imesaidia  kufafanua  shabaha  zake  wazi? 

•  Neno  "maono"  linamaanisha  nini  kwako? 

•  Kwa  kauli  (maelezo  thabiti)  ya  maono  ni  muhimu? 


Zoezi:  Kujenga  Kauli  ya  Maoni  ya  Binafsi 

Ruhusu  muda  wa  dakika  arobaini  na  tano  hivi  kwa  zoezi  hili. 

1  .Gawa  kundi  katika  makundi  madogo  madogo  ya  watu  wawili  wawili  au  watatu 
watatu  ili  wajadili  juu  ya  haya  yafuatayo:  baini  mazingira,  hali  au  tatizo  katika 
familia  au  jamii  yako  ambalo  unafikiri  ungependelea  kuleta  mabadiliko.  Ni 
mabadiUko  gani  ungependa  kuona  iH  kurekebisha  mazingira,  hali,  au  tatizo? 

2.  Kila  mwanakikundi  katika  kikundi  anawaambia  wenzake  kwa  dakika  moja  au 
mbili  jinsi  ambavyo  angefanya  kuongoza  au  kushiriki  katika  utekefezaji  wa 
ufumbuzi  ambao  ameueleza. 

3.  Kila  mshiriki  ataandika  kwa  kifupi  maelezo  — katika  sentensi  moja  au  mbili — 
ambayo  yanaeleza  maono  yake  kuhusu  jukumu  lake  mwenyewe  katika  kuleta 
mabadiliko  yanayohitajika  ambayo  ameyabaini. 

4.  Washiriki  wote  kwenye  semina  wanarudi  kwenye  mkao  wa  mzunguko.  Kuanzia 
na  msimamizi,  kila  mtu  anasoma  kauli  yake  kwa  sauti  mbele  ya  wengine. 

Mwisho  wa  zoezi,  Msimamizi  akusanye  kauli  zote  zilizoandikwa  kutoka  kwa  kila 
mshiriki.  Hakikisha  kwamba  kila  mtu  ameandika  jina  lake  katika  kauli  yake  kwa 
sababu  zitatumika  tena  katika  Kikao  cha  7. 

Uchunguzi 

•  Je,  ilikuwa  vigimiu  kuunda  maelezo  ya  kibinafsi?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini 
sivyo? 

•  Je,  uundaji  huo  unasaidia  kufafanua  wazi  shabaha  zako  mwenyewe? 

•  Je,  unafikiri  kwamba  maono  yako  yatabadilika  kadri  muda  unavyopita?  Kwa  nini 
hivyo  au  kaw  nini  sivyo? 

•  Ulijisikiaje  uUposikiliza  maelezo  binafsi  ya  maoni  ya  washiriki  wengine  katika 
kundi? 

•  Kwa  nini  ni  muhimu  kuandika  maono  hayo  na  /au  kuyaeleza  kwa  washiriki 

wengine  kwa  sauti? 


46 


47 


48 


Sehemu  ya  Pili: 


Kuwasiliana  naV\fengine 

Katika  vikao  viiivyotanguiia,  tumeona  kwamba  kipengee  muliimu  katika  uongozi  ni  uwezo  wa  mtu 
wa  kuwasiiislia  kwa  ufanisi  ujumbe  au  maono.  Mwanamke  aiiyekuja  ofisini  kwa  Asma  Kiiader 
kuomba  msaada  aiiwasiiislia  kwa  ufanisi  matatizo  yaiiyokuwa  yanaikabiii  famiiia  yake,  na  liata 
ikiwa  Khader  hakumwona  tena  yule  mwanamke,  maneno  yake  yalimsukuma  Khader  kuanza 
kuchukua  jukumu  kubwa  la  kujaribu  kusaidia  kuleta  mabadiliko  ya  sheria  za  nchi  yake  kwa 
shabaha  ya  kulinda  haki  za  wanawake.  Mafanikio  ya  mpango  wa  uchumi  wa  wa  Muhammad 
Yunus  yalikuwa  yameegemea  sana  katika  uwezo  wake  wa  kuwasilisha  mawazo  yake  kwa  watu 
wa  aina  mbalimbali.  Yunus  alijitahidi  kufanya  maono  yake  ya  binafsi  yaeleweke  vizuri  na 
kukubaliwa  na  wanawake  vijijini  pamoja  na  maafisa  wa  serikali. 

Mazoezi  ya  sehemu  hii  yanazingatia  vipengee  vinavyohusu  mawasiliano  mazuri,  maafikiano,  na 
usikilivu  ambao  utasaidia  kuboresha  uwezo  wa  mtu  kuwa  kiongozi.  Kazi  za  pamoja,  ushirikiano, 
na  urafiki  vyote  uhusisha  mawasiliano  thabiti  baina  ya  washiriki.  Visa  na  maswali  katika  sehemu 
hii  yanaonyesha  kwamba  usikilivu,  maafikiano,  na  masikilizano  mazuri  uhusisha  uwezo  wa 
kuzingatia  kwa  makini  tofauti  za  maoni  na  mitazamo  kwa  namna  ambayo  inaleta  manufaa  kwa 
kila  mshiriki. 


49 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kuongoza  ni  Kuwasiliana 

lli  uongozi  uwepo,  tunahitaji  angalau  watu  wawili  ambao 

Wana  uhusiano  kwa  njia  moja  au  nyingine. 

Hakuna  awezaye  kujifunza  katika  upweke. 

Kwa  hiyo  uongozi  ni  aina  mojawapo  ya  mawasiliano. 

Upo  uhusiano  mkubwa  kati  ya  mtu  anavyoongoza  na  anavyowasiliana 

wengine. 


"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


50 


KIKAO  CHA  NNE 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kuwasiiiana? 


Shabaha  za  Kikao 

■  Kuonyesha  umuhimu  wa  mawasiliano  katika  uongozi  bora. 

■  Kuzingatia  mbinu  za  ushawishi  unapowatia  moyo  wengine, 
kuwafundisha,  au  kufanya  maafikiano  nao. 

■  Kujadili  uhalisi  wa  maafikiano— au  kutafuta  suluhu— ikiwa 
ni  pamoja  na  faida  na  hasara  zake. 

■  Kufanya  uchambuzi  wa  mitindo  binafsi  ya  mawasiliano  ya 
washiriki. 


Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Someni  kwa  sauti  kifungu  cha  habari  kifuatacho  kilichoandikwa  na  Marian 
Wright  Edelman.  Zingatia  mbimu  anazotiimia  iU  kuwashawishi  wasomaji  wake 
kujiunga  katika  jitihada  za  kulinda  na  kutetea  maslahi  ya  watoto  nchini 
Marekani.  Maswali  yanayofuatia  kifungu  hicho  yanaweza  kuwa  kiongozi  cha 
majadiliano  ya  kundi.  Na  baada  ya  mwaswali  ni  zoezi  liliwekwa  ili  kuchunguza 
mbinu  za  mawasiliano  za  kila  mtu. 


Ni  vizuri  kundi  kujigawa  katika  makundi  madogo  madogo  ili  kuweza 
kufanya  majadiliano  ya  kina  zaidi  juu  ya  mada  hii  (Angalia  Kiambatisho  B 
kwa  taarifa  zaidi  juu  ya  mbinu  hU  ya  usimamizi).  


51 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Ninajali  na  Tena  Niico  Tayari  Kutoa  Huduma 

Marian  Wright  Edelman:  Mtetezi  wa  Haki  za  Watoto 

Kuanzisha  chama  au  umoja  sio  kazi  rahisi.  Ni  shughuli  yenye  l<ul<atisha 
tamaa,  yenye  kuvunja  moyo,  na  isiyotabirika.  Ni  kazi  inayotaka  moyo  wa 
uvumilivu  na  fikira  za  kina.  Inahitaji  mtu  awe  na  msimamo  usiotetereka  juu 
ya  maono  yaliyo  dhati  na  awe  na  hisia  ya  wito  wa  kupambana  na  kuthubutu 
kufanya  jambo.  Kuanzisha  chama  kunahitaji  nidhamu,  umakini,  na  mipango 
ya  masafa  marefu,  lakini  wakati  huo  huo  inahitaji  utashi  wa  kushughulikia 
mambo  haraka  na  kutumia  kila  nafasi  inayopatikana  bila  kupoteza  muda,  na 
uwezo  wa  kuishi  na  hali  isiyokuwa  na  uhakika  na  yenye  utata. 

Kuunda  chama  kwa  ajili  ya  watoto  ni  shughuli  inayohitaji  mtu  awe  tayari 
kupokea  maoni  ya  watu  mbalimbali  wenye  mahitaji,  mbinu,  matakwa,  na 
vipaji  mbalimbali  bila  ya  kupoteza  lengo  kuu:  Kutomwacha  Mtoto  Hata 
Mmoja  Nyuma.  Kazi  hii  inahitaji  utashi  wa  ari  na  imara  ili  kuweza  kusonga 
mbele  wakati  watu  wengine  wanakupigia  mayowe  ya  kukukatisha  tamaa  na 
kuweka  vizuizi  kimoja  baada  ya  kingine  njiani  mwako,  wanajivuta  pole  pole, 
au  kututangaza  kuwa  ni  watu  tusiozingatia  ukweli  kisiasa. 

Vyama  au  umoja  havijengeki  katika  muda  wa  siku  moja.  Huchukua  muda 
mrefu.  Vyama  huwa  ni  matokeo  ya  mbegu  nyingi  zilizopandwa  na  watu 

wengi  katika  sehemu  nyingi  kwa  muda  mrefu  na  matokeo  ya  manung'uniko 
yanayoendelea  kwa  muda  mrefu  bila  kushughulikiwa  au  kupewa  uzito 
unayostahili. 

Kuunda  chama  cha  kushughulikia  maslahi  ya  watoto  ni  kazi  itakayohitaji 
idadi  muafaka  ya  viongozi-tumishi  wenye  ufanisi  na  wa  umri,  imani, 
makabila,  na  maeneo  ya  ustadi  mbalimbali  kila  mmoja  akiwa  na  jukumu 
lake—kila  mmoja  wetu  akijaribu  kumkamilisha  mwingine  badala  ya  kurudia 
yale  aliyokwishafanya;  kushirikiana  badala  ya  kushindana;  kutumikia  watoto 
na  sio  kujitumikia  sisi  wenyewe,  mashirika  yetu,  au  matakwa  yetu  ya  kisiasa. 
kushindana  nayewatoto,huitaji  namba  muhimu  ya  viongzo  watumishi,  wa 
umri  yoyote,  wa  rangi  zote  na  heshima 

Tunahitajl  kujiwajibisha.  Tusikubali  maneno  yakawa  mbadala  wa  vitendo  au 

njia  ya  kuficha  sera  zinazogandamiza  watoto.  Watu  wanaotoa  ahadi  ya 
"Kutoacha  Mtoto  Hata  Mmoja  Nyuma"  lakini  huku  hawafanyi  lo  lote,  au  wale 
wanaotetea  sera  na  bajeti  zinazoacha  watoto  wengi  nyuma  lazima 
wapingwe  vikali.  Changamoto  kwa  kila  mtu  anayeahidi  Kutomwacha  Mtoto 
Hata  Mmoja  Nyuma  ni  iwapo  pengo  kati  ya  watu  tajiri  na  maskini  na  kati  ya 
wasio  na  madaraka  na  wenye  madaraka  linazibwa  badala  ya  kupanuliwa. 
Watoto  hawawezi  kula  au  kupata  mahali  pa  kulala,  au  kupata  elimu  kwa 
ahadi  tu.  Watoto  ambao  wana  njaa,  wanaishi  mitaani,  wanaojaribu  kujifunza 
katika  shule  zinazobomoka,  na  walio  na  mahitaji  ya  malezi  na  huduma  za 
afya  ni  lazima  walindwe.  Ni  lazima  tuwaambie  ukweli  hao  walio  katika 
madaraka  katika  vyama  vyote  vya  siasa  na  katika  ngazi  zote  za  serikali  na 
katika  kila  sekta  ya  jamii  ya  Marekani  hadi  hapo  watoto  wetu  wote 
watakapoweza  kukua  wakiwa  na  afya  nzuri,  bila  vitendo  vya  vurugu,  wana 
heshima,  elimu  nzuri  na  usalama  wa  maisha  yao. 


52 


Kila  baada  ya  sekunde  44  mtoto  mmoja  anazaliwa  katika  umaskini;  kila 
baada  ya  dakika  moj'a  mtoto  anazaliwa  bila  bima  ya  afya;  kila  baada  ya 
dakika  11  mtoto  anatelekezwa  au  kufanyiwa  vitendo  vya  kikatili;  na  kila 
baada  ya  masaa  mawili  na  dakika  20  mtoto  anauliwa  na  silafia  za  moto 
kama  vile  bastola.  Ukweli  huu  si  matendo  ya  Mungu.  Ni  matendo  yetu 
yanayotokana  na  uchaguzi  wetu  wa  kimaadili  na  kisiasa  kama  taifa  na  kama 
raia.  Hatuna  budi  tubadilishe  ukweli  huu  tukiwa  na  dhamira  ya  kutosubiri 
kesho  na  utashi  wa  kudumisha  mabadiliko. 

Kila  siku  tunayoacha  ipite  bila  kuchukua  hatua  ni  siku  nyingine  ambayo 
bunduki  zinaua  watoto  10,  watoto  186  wanatiwa  mbaroni  kutokana  na 
makosa  ya  uhaiifu,  na  watoto  2,911  wanaacha  shuie. 

Dkt.  King  na  Gandhi  hawawezi  kurudi  tena  duniani  kuanzisha  chama  cha 
kushughulikia  watoto  wetu.  l-iiii  ni  jukumu  letu  sisi  sote.  Tunaweza  na 
tutaweza  kuleta  mabadiliko.  Na  iwapo  tutatimiza  wajibu  wetu  kama 
inavyostahiki,  yatakayosalia  nijukumu  la  Mungu. 

Marian  Wright  Edelman,  mwanaml<e  IVImarel^ani  mweusi  wa  kwanza  kukubaliwa  katika  chama  cha 
mawakili  cha  Mississippi,  alianza  kufanya  kazi  kwenye  miaka  ya  1960  kama  kiongozi  wa  haki  za 
kiraia  nchini  Marekani  akiwa  anashirikiana  na  Dkt.  Martin  Luther  King  na  watu  wengine.  Ni 
mwanzilishi  na  rais  wa  Mfuko  wa  Utetezi  wa  Watoto  (Children's  Defense  Fund),  shirika  lililodhamiria 
kuhakikisha  kuwa  mwanzo  wa  maisha  ya  kila  mtoto  ni  wa  afya  nzuri,  usalama,  haki,  na  maadili 
pamoja  na  kuwa  mikononi  mwa  ulezi  wa  na  wazazi  na  jamii. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Wewe  binafsi  unafikiri  Marian  Wright  Edelman  ana  lengo  gani  kwa  kuandika 
waraka  huu? 

•  Je,  unafikiri  yeye  ni  mwasilishaji  bora  wa  habari?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini 
sivyo? 

•  Ni  matokeo  gani  ya  takwimu  ambazo  ametaja? 

•  Ni  mbinu  gani  ambazo  ungetumia  kwa  kuwasilisha  ujumbe  huo  huo  kwa  watu 
wengine? 

•  Je,  unaweza  kufikiria  kifungu  cha  maneno,  usemi,  au  hotuba  ambayo  unaona  ina 
ujumbe  mzito  na  inakuvutia? 

•  Je,  teknolojia  ya  kisasa,  kama  vile  mashini  za  faksi,  mtandao  wa  barua-pepe  (e- 
mail)  na  webusaiti,  inasaidia  kusambaza  ujumbe  kwa  watu  wengi  zaidi?  Ikiwa  ni 
ukweli,  ni  mpango  gani  wa  ulio  nao  wa  kuwasiliana  na  watu  wengi? 


"  Marian  Wright  Edelman,  "Hold  My  Hand:  Prayers  for  Building  a  Movement  to  Leave  No  Child  Behind" 
Reprinted  by  permission 


53 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Zoezi :  Uwasilishaji  Katika  Mazingira  Tofauti 

Ruhusu  muda  wa  dakika  arobaini  na  tano  hivi  kwa  zoezi  hili. 

Amriya  Gavana  wa  Jimbo  nchini  Sudan  Inawazuia  Wanawake  Kufanya  Kazi 
Kwenye  Sehemu  za  Hadhara . 

Mnamo  mwezi  wa  Septemba  mwaka  2000,  Gavana  wa  jimbo  la  Kliartoum,  IVIajzoub 
al-Khalifa  alitoa  amri  iliyokuwa  ikiwakataza  wanawake  kufanya  kazi  katika  sehemu 
nyingi  za  hadhara,  akisisitiza  kwamba  kuzulwa  kwao  kutalinda  sheria  ya  Kiislamu 
ya  sharia  na  kudumisha  heshima  ya  wanawake.  Amrl  hlyo  lllkuwa  hasa  Imelenga 
wanawake  wanaofanyakazl  katlka  vltuo  vya  mafuta,  mahotellnl,  na  katlka 
mlkahawa.^'* 

Igizo:  IVIwanamke  mmoja  mtetezi  wa  haki  za  wanawake  anayeishi  jljinl 
ameshutushwa  na  kukaslrishwa  na  amrl  hiyo  ya  Gavana,  na  kuamua  kwamba  ni 
lazlma  alplnge  kwa  klla  njla.  Kupltla  kwa  raflkl  yake,  anapanga  kukutana  na  aflsa 
mmoja  wa  ngazl  ya  juu  katlka  Wlzara  ya  Kazi  na  Mageuzl  ya  Utawala.  Anaamua 
kuwa  atajarlbu  kumshawlshl  aflsa  huyo  kujiunga  naye  katika  kampeni  yake  ya 
kuplnga  amri  hiyo.  Afisa  huyo  ni  mwanamume  wa  makamo,  ameoa,  na  ana  watoto 
wawili  wa  kike  vijana.  Naye  pia  anafikiria  sana  haki  za  wanawake  na  utetezi  na 
usalama  wa  mabinti  zake  watakapoanza  kufanya  kazi.  Afisa  huyo  anataka  mabinti 
zake  wawe  na  uhuru  wa  kuchagua  elimu  na  utaalamu,  lakinl  tu  katlka  jamll  ambayo 
Ina  sherla  zlnazowapa  nafasl  mablntl  zake  kuendeleza  kwell  kwell  maadlll  ya 
Kllslamu. 

1 .  Kundi  la  semlna  linagawanyika  katika  makundi  madogo  ya  watu  watatu  watatu.  Kila 
kikundi  kinachagua  nani  atacheza  nafasi  ya  afisa  na  nani  atacheza  nafasi  ya  mtetezi. 
Mwanakikundi  wa  tatu  anayebakl  ataangalla  na  kufuatllla  mazungumzo  katl  ya  hao 
wawlll  na  kuandika  anayoona. 

2.  Wakiwatayari  wamechukua  nafasi  zao,  afisa  na  mtetezi  wanakutana  na  kuwa  na 
mazungumzo  yanayochukua  muda  wa  katl  ya  dakika  tano  na  kumi  ambapo  mtetezi 
anawasilisha  yanayomkera  kuhusiana  na  amrl  ya  Gavana  na  kujarlbu  kumshawlshl 
afisa  kujiunga  naye  katika  kuipinga  waziwazi. 

3.  Wakati  wa  mazungumzo  hayo  yaklendelea,  mwanaklkundi  mtazamajl  anaandlka 
mambo  muhlmu  anayoyaona  katlka  hayo  mazungumzo.  Mambo  ya  kuangalla 
yanaweza  kujumulsha: 

Alna  ganl  za  mltlndo  ya  mawaslllano? 

•  Nl  mblnu  ganl  zlnatumlka  katlka  ujengajl  wa  hoja? 

•  Nl  kwa  kiasi  gani  kila  mmoja  anamsikiliza  mwenzie? 

•  Nl  kwa  klasl  gani  kila  mmoja  anajlbu  hoja  za  mwenzle? 

•  Je  wam  eweza  kuf Ikla  mahall  pa  kukuballana  au  kuaf Iklana? 

4.  Vikundi  vyote  vinarudi  na  kukutana  tena  kama  kundi  moja  la  semina  na  kukaa  mkao 
wa  mduara.  Mtazamaji  kutoka  klla  kikundl  kidogo  anaeleza  yale  allyoyaona. 


Hii  ni  habari  ya  kweU,  tazamahttp://www.cnn.coni/2000AVORLD/africa/09/05/sudan.women.ap/ 


54 


Sehemu  ya  Pili:  Kuwasiliana  na  Wengine 


5.  Kama  muda  unaruhusu,  waombe  waigizaji  l<utol<a  l<ikundi  l^imoja  au  viwili  l<urudia 
kuigiza  mbele  ya  kundi  zima,  wakiwa  wanafanya  marekebisho  kufuatana  na  maoni 
waliyoyasikia  na  kuyazingatia  kutoka  katika  mazoezi  na  majadiliano. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Kwa  watetezi  na  maafisa:  Je  ilikuwa  ni  vigumu  kutetea  msimamo  wako?  Kwa 
nini? 

•  Kuhusu  kikundi  chako,  je  mtetezi  na  afisa  kweli  kila  mmoja  alikuwa  anamsikUiza 
vizuri  mwenzie? 

•  Ni  fikira  gani  au  mawazo  gani  yalikwishajengeka  akilini  mwa  afisa  na  mtetezi  juu 
ya  mwingine  yanayoweza  kuwa  yameathiri  jinsi  ambavyo  wamejibu  hoja  za  kila 
mmoja  wao? 

•  Je  uliona  iwapo  afisa  au  mtetezi  katika  kikundi  chako  akijaribu  kumfundisha 
mwenzie  juu  ya  faida  za  msimamo  wake?  Je,  "kuelimisha"  kuna  tofauti  yo  yote  na 
"kubishana"?  kwa  nini? 

•  Ni  aina  gani  ya  taarifa  za  kweli  zingeweza  kumsaidia  mtetezi  kuwasilisha  maoni 
yake  kwa  ufanisi  zaidi? 

•  Ni  wakati  gani  kiongozi  angependa  "kuwaelimisha"  wengine?  Je,  unayo  mifano  yo 
yote  unayoweza  kukumbuka  ambapo  viongozi  wametumia  mbinu  hii  kwa 
mafanikio? 

•  Je,  afisa  na  mtetezi  waUkuwa  wameachana  sana  katika  malengo  yao?  Ni  malengo 
gani,  kama  yapo,  ambayo  yaUkuwa  sawa  kwa  wote  wawili? 

•  Je,  kulikuwepo  na  masuala  yo  yote  ambayo  afisa  na  mtetezi  wangeweza 
kuafikiana?  Kama  yapo,  ni  yapi?  Kama  hayapo,  ni  kwa  nini? 

•  Je,  ni  ya  jambo  lililokuwa  la  busara  kutarajia  kuwa  afisa  na  mtetezi  wangefikia 
maafikiano?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 

•  Je,  kutafuta  njia  za  kufikia  maafikiano  hwe  mojawapo  ya  malengo  ya  kiongozi 
bora?  Je,  inawezekana  mara  zote  kufikia  maafikiano?  Je,  ni  hatua  inayopongezwa 
mara  zote?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 

•  Bila  kujaH  jukumu  lako  wakati  wa  mazoezi,  utasema  au  kufanya  nini  katika 
mojawapo  ya  nafasi  hizo  za  igizo  kuwa  mtu  unayeweza  kushawishi  wengine? 

Uchunguzi 

•  Umejisikiaje  katika  "kuigiza"  mhusika"?  Umeweza  kujifunza  nini  kutokana  na 
zoezi  la  kuigiza? 

•  Umejisikiaje  kuwa  "mtazamaji"  huku  ukiwa  unaandika  yale  muhimu  unayoyaona 
wakati  wa  zoezi? 

•  Je,  kuna  kitu  cho  chote  kilichokushangaza  kati  ya  uliyosikia? 


55 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Uongozi  jumuishi  huwathamini  sana  watu  wazungumzaji 
wanaoheshimiana  na  kuheshimu  maoni  ya  watu  wengine — hata  l<ama 
yanatofautiana  na  yao. 
Tunapaswa  l<uonclol<ana  na  chul<i  zetu  tunazozijenga  bila  sababu  na  uhasama, 
l<uepul<ana  na  l<uhul<umu  wengine,  l<ujifunza  l<utolazimisha  mawazo  yetu  l<wa 

wengine. 

I<ul<ubali  tofauti  za  hali  zetu,  kudhibiti  hasira  zetu,  kupima  watu  kwa  mazuri 

yao. 

Tambua  vipaji,  na  samehe 


"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


56 


KIKAO  CHA  TANO 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kuicidtii  Matalcwa 

Tcifauti? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kuchungua  juu  ya  tofauti  kati  ya  kuvumilia  tofauti  za 
kibinadamu  na  kuzikubali  kwa  myo  mkunjufu. 

■  Kujadili  nguvu  za  kimaadili  na  kisiasa  za  watu  wenye  hali 
tofauti  walioungana  pamoja  kwa  ajili  ya  kutetea  au  kupigania 
jambo  fulani. 

■  Kufanya  uchambuzi  wa  jinsi  gani  watu  ambao  wana  tofauti 
za  kielimu,  kiuchumi,  au  kiutamaduni  wanaweza  kushirikiana 
katika  kuendesha  kampeni,  na  pia  mipaka  inayoweza  kuwepo 
katika  kufanya  shughuli  hiyo. 


Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  habari  iliyopo  chini  kuhusu  juhudi  za  amani  zilizofanywa  na 
Mairead  Corrigan  Maguire  na  Betty  Williams  nchini  heland  ya  Kaskazini. 
Jadih  katika  kundi  maafikiano,  majadihano,  na  hatua  zinazoelekea  kuchukuhwa 
katika  kukubali  kwa  moyo  mkunjufu  maoni  tofauti  ambayo  yanawezesha 
utetezi  wao  kuwa  na  mafanikio. 


Hih  ni  mada  pana  na  muhimu.  Mbinu  ya  kuhimiza  washiriki  kujitolea 
kufanya  mjadala  inaweza  kufaa  zaidi  kufanya  mjadala  mzuri.  Fanya 
inavyowezekana  kupata  kikundi  kidogo  cha  washiriki  wanaojitolea  kushiriki 
katika  majadihano  hai  juu  ya  mada,  yakifuatiwa  na  majadihano  ya  kikao  kwa 
kundi  lote  (Angaha  Kiambatisho  B  kwa  taarifa  zaidi). 


57 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kuvuna  Matunda  ya  Amani  na  Hald 

Mairead  Corrigan  lUlaguire  na  Betty  Williams:  Watetezi  wa  Amani 

Mapambano  ya  kuleta  uhuru  nchini  Ireland  yalianza  karne  nyingi  zilizopita  wakati 
nchi  hiyo  ilipotwaliwa  na  kufanywa  koloni  la  Waingereza.  Utawala  wao  wa 
kuwatawala  Wakatoliki  wa  Ireland  ambao  ndio  walikuwa  wengi  ulifanyika  kwa 
misingi  ya  chuki  bila  sababu,  ubaguzi,  na  kutojali  hali  ambayo  ilisababisha 
umaskini  na  njaa.  Mnamo  mwaka  1921,  wanamapinduzi  wa  Ireland  walifauhi 
kushika  nchi,  na  kuwezesha  kuleta  uhuru  wa  taifa  kwa  njia  ya  makubaliano.  Chini 
ya  vipengee  vya  makubaliano  hayo,  wilaya  sita  za  kaskazini  zilizokuwa  zinakaliwa 
na  idadi  kubwa  ya  Waprotestanti  zilitengwa  na  kubakia  katna  sehemu  nchi  ya 
Uingereza.  Licha  ya  utawala  wa  Waingereza  kuungwa  mkono  na  Waprotestanti 
waliowengi  huko  Ireland  ya  Kaskazini,  Jamhuri  mpya  ya  Ireland  iliendelea 
kuhesahu  rasmi  ugawaji  huo  kama  ni  hatua  ya  muda  tu  kama  ambavyo  Wakatoliki 
waliowengi  wanaoishi  Kaskazini  waliendelea  kufikiria  hivyo.  Katika  miongo  ya 
hivi  karibuni,  kama  matokeo  ya  mgogoro  wa  hadhi  ya  eneo  hilo,  vurugu  za 
kidhehebu  kati  ya  Wakatoliki  na  Waprotestanti  nchini  Ireland  ya  Kaskazini 
zimesababisha  vifo  vya  watu  zaidi  ya  3,000  katika  nchi  yenye  jumla  ya  wakazi 
chini  ya  milioni  mbili. 

Kwa  kuzingatia  historia  hii,  Mairead  Corrigan  Maguire  na  Betty  Williams 
walijikuta  wanashirikiana  kutokana  na  vurugu  hizo  zilizoleta  maafa  makubwa 
ambazo  zilileta  mabadiliko  ya  kudumu  katika  maisha  yao.  Tarehe  10  Agosti  1976, 
wapwa  zake  Maguire,  wawili  wa  kiume  na  mmoja  wa  kike  waliuwawa  katika  kona 
ya  mtaa  mmoja  wa  mjini  Belfast  wakati  walinzi  wa  jeshi  la  Uingereza 
walipomfyatulia  risasi  mpiganaji  wa  jeshi  la  ukombozi  la  Ireland  (Irish  Republican 
Army,  [IRA])  ambaye  gari  lake  lilisererekea  katika  ujia  wa  waenda  kwa  miguu. 

Baada  ya  balaa  hilo,  Maguire,  amabye  ni  Mkatoliki,  alitokea  katika  televisheni, 
akilaani  vitendo  vya  vurugu  za  umwagaji  damu  vya  jeshi  la  IRA.  Naye  Williams, 
mwanamke  aliye  na  mchanganyiko  wa  kidini,  alishuhudia  ajali  hiyo  na  mara  moja 
alianza  kusambaza  ombi  la  kulalamikia  vitendo  hivyo.  Kukiwa  kumepatikana  saini 
6,000  za  watu  waliounga  mkono  ombi  hilo  la  kupinga  mauaji  ya  watoto  hao,  baada 
ya  siku  mbili  aliliwasilisha  kwenye  televisheni.  Katika  mazishi  ya  watoto  hao, 
Maguire  na  Williams,  wakiomboleza  na  kuchoshwa  na  vurugu  zisizokuwa  na 
mafao  yo  yote,  waliunganisha  nguvu  zao  na  kukubaliana  kuendesha  harakati  za 
kuleta  amani.  Walianzisha  shirika  lililojulikana  kama  "Wanawake  kwa  ajili  ya 
Amani"  (Women  for  Peace),  na  baadaye  likaja  kuitwa  "Shirika  la  Watu  wa 
Amani"  (Peace  People  Organization). 

Katika  kipindi  cha  mwezi  mmoja  shirika  hilo  liliweza  kuvutia  wanawake  30,000, 
wakiwa  ni  Wakatoliki  na  Waprotestanti,  kushiriki  katika  maandamano  ya  mitaa  ya 
Belfast.  Ijapokuwa  wote  wawili  walilalamikiwa  kwa  kushirikiana  na  adui  na 
maisha  yao  kutishiwa,  Maguire  na  Williams  hawakuacha  kuandamana  na 
waliendelea  kuvutia  wafuasi  wengi.  Wafuasi  wao  walivutiwa  katika  umoja  huo  wa 
amani  kwa  sababu  wote  walipenda  amani.  Washiriki  waligundua  kuwa  sio  tu  kitwa 
walitaka  kukomesha  vurugu  z.a  umwagaji  datnu,  bali  pia  watu  wa  pande  zote  mbili 
za  mgogoro  walikuwa  wanakabiliwa  na  umaskini,  walikuwa  hawana  uhuru  kamili 


58 


wa  kisiasa,  na  hawakuwa  na  uhuru  wa  kiraia  kutokana  na  amri  zilizowekwa  na 
sheria  ya  hali  ya  hatari  ya  Ireland  ya  Kaskazini. 


Mairead  Corrigon  Maguire  na  Betty  Williams  walijulikana  na  kutambuliwa 
ulimwenguni  kote  kwa  kazi  yao  nzuri,  na  kupata  Tuzo  ya  Amani  ya  Nobel  mnamo 
Oktoba,  1977.  Mwishowe  Williams  aliondoka  kabisa  mjini  Belfast  na  kuhamia 
nchini  Marekani,  lakini  Maguire  aliendeleza  juhudi  zake  za  kuyaelimisha  makundi 
yanayopingana  nchini  Ireland  ya  Kaskazini  ili  kuyakutanisha  na  kufanya 
majadiliano  ya  kumaliza  uhasama.  Akiwa  amepuuziwa  na  kutolewa  maanani 
katika  miaka  ya  1980  na  ya  mapema  ya  1990  na  wale  waliokuwa  wakiona  vurugu 
kuwa  ndio  njia  pekee  ya  kutetea  haki,  alidumu  na  kuwasilisha  ujumbe  wake  wa 
mapambano  ya  amani  kwa  kipindi  kirefu  hata  kabla  ya  makubaliano  ya  mani  ya 
mwaka  1998  kufikiwa. 

Kama  ambavyo  Maguire  alieleza  "ninaamini  kwamba  matumaini  ya  maisha 
mazuri  yajayo  yatategemea  na  sisi  wenyewe  kila  mmoja  wetu  kukumbatia  moyoni 
na  akilini  njia  za  amani  za  kuleta  mageuzi  na  kubuni  mifumo  mipya  ambayo  siyo 
ya  vurugu  na  yenye  kuleta  maisha  mazuri  kwa  wote.  Baadhi  ya  watu  watasema 
kuwa  haya  mawazo  ni  ya  kufikirika  tu,  hayawezi  kuwa  ya  kweli.  Mimi  ninaamini 
kuwa  ni  ya  kweli  kabisa.  Ninaamini  kwamba  ubinadamu  unabadilika  kwa  kasi 
kubwa  kuelekea  kwenye  ufahamivu  wa  kiwango  cha  juu.  Kwa  wale  wanaofikiri 
kuwa  haiwezakani,  hebu  kujikumbushe  kwamba  ubinadamu  ulijifunza  kukomesha 
utumwa.  Jukumu  letu  si  jingine,  bali  ni  kukomesha  vurugu  na  vita...."  Kwa  hakika, 
bado  anasisitiza  kwamba  "kuvuna  matunda  ya  amani  na  haki  katika  siku  zijazo, 
sisi  sote  hatuna  budi  tupande  mbegu  za  kuleta  mabadiliko  kwa  njia  ya  amani,  hapa 
hapa  na  sasa,  wakati  huu  huu.  "'^ 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  matukio  gani  yaliyowasukuma  Mairead  Corrigan  Maguire  na  Betty  Williams 
kuanza  kutafuta  suluhisho  la  mgogoro  wa  Ireland  ya  Kaskazini? 

•  Ni  mbimu  gani  walizozitumia  katika  jitihada  yao  ya  kujaribu  kuleta  suluhisho  la 
mapigano?  Kwa  nini  walichagua  mbinu  hizo? 

•  Ni  sifa  gani  ambayo  unaiona  katika  aina  hii  ya  uongozi  uliofanywa  na  Maguire  na 
WiUiams?  Je  unafikiri  hawa  kuwa  wanawake  kuUwasaidia  au  kilikuwa  kikwazo 
katika  harakati  yao  hiyo? 

•  Wakatoliki  na  Waprotestanti  wa  Irland  ya  Kaskazini  wana  malengo  gani  ya 
pamoja?  Ni  matokeo  gani  juu  ya  uwezo  wao  wa  kufikia  malengo  hayo 
yaliyotokana  na  kshirikiana  ? 

•  Ni  imani  gani  ambayo  Uimtia  hamasa  Maguire  kuvumUia  dhidi  ya  vikwazo  vingi 
katika  utafutaji  wake  wa  amani  nchini  Ireland  ya  Kaskazini  na  duniani  kote? 

•  Je,  kuwepo  kwa  lengo  la  pamoja  kunaondosha  vikwazo  vya  utofauti  wa  haU  baina 
ya  watu?  Kwa  nini  hivyo  au  kwa  nini  sivyo? 


Habari  hizi  zimechukuliwa  kutoka 
http:/www.\vagingpeace.orgyarticles/peaceheros/mairead_corrigan_maguire.htin/kamaiUvyodon^ 
kutoka  Mairead  Corrigan  Maguire  with  John  Dear,  S.J.,  ed.,  The  Vision  ofPeace,  Faith  and  Hope  in  Nothem 
Ireland,  MaryknoU,  NY:  Orbis,  1999 


59 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


•  Je,  umewahi  kushiriki  katika  mradi  ambapo  ulifanya  kazi  na  mtu  au  watu  ambao 
mlikuwa  na  tofauti  nyingi?  Kama  jibu  ni  ndio,  mlizishughulikiaje  hizo  tofauti 
zenu? 

•  Je,  unapendelea  kutambua  na  kukubali  tofauti  zilizopo  kati  yako  na  wengine  au  una 
mwelekeo  wa  kutozijaU  na  kuzifumbia  macho  na  kutozizungumzia  tofauti  kama 
hizo?  Kwa  nini? 

•  Dhana  za  "utofauti"  na  "maafikiano"  zinamaanisha  nini  kwako? 


Shughuli  za  Kundi:  Kukubali  Utofauti 

Ruhusu  muda  kama  wa  saa  moja  hivi  kwa  zoezi  hilL 

•  Fikiria  na  chagua  kwa  pamoja  mradi  unaowezekana  au  wa  kudhahania  tu 
ambao  kundi  lingependa  kuufanya. 

•  Jadiliana  na  jaribu  kufikia  makubahano  juu  ya  "jumuia"  (kwa  mfano,  jumuia 
ya  wataalamu/wasomi  au  ya  watu  wa  kabila  tofauti,  kizazi,  au  jinsia)  ambayo 
washiriki  wa  semina  hawana  mahusiano  nayo  ya  m£ira  kwa  mara  au  wana 
mambo  machache  yanayofanana. 

•  Jaribu  kufikiria  jinsi  gani  kushiriki  kwa  "jumuia"  hii  kungeliweza  kunufaisha 
mradi  wa  kundi. 

•  Buni  mbinu  ambazo  zitaweza  kuihusisha  "jumuia"  hii  katika  rm-adi  wa  kimdi 
kwa  namna  ambayo  itaongeza  maelewano  kati  ya  washiriki  wote  katika  mradi. 
Jinsi  gani  kundi  litaweka  mazingira  mazuri  ya  kumridhisha  kila  mshiriki, 
kuthamini  uwezo  wa  kila  mtu,  na  kufanya  kazi  kwa  ushirikiano? 


60 


Sehemu  ya  Pili:  Kuwasiliana  na  Wengine 


61 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Lazima  tujifunze  kuwaona  watu  wengine  kama  binadamu  waliokamiiika  na 

timamu  na  wenye  nia  ya  kufanya  mazuri.  Hatuna  budi  tuwafikirie  kuwa 
wanapenda  kujifunza  ili  wawe  na  maislia  bora,  na  kufanya  kazi  sio  tu  kwa 
sababu  ya  kupata  tuzo  au  kutukuzwa,  bali  kupata  maono  ambayo  hutiwa 
msukumo  na  kazi  zao.  Kusema  ukweii,  wanaume  na  wanawake  iiusiiirikiana 
katika  kubuni,  kufanyia  kazi,  na  kufikia  malengo  ambayo  huwanufaisha 

wote  Ushirikiano  kama  huu  unawezekana  na  hauna  budi  hujengwe 

iwapo  tunataka  kufanikiwa  katika  kuweka  mifumo  ya  kijamii  kiuchumi,  na 
kisiasa  ambayo  inatusaidia  sisi  kufikia  maiengo  ya  kujenga  maisha  mazuri, 

bora  na  ya  fanaka. 

"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


62 


KIKAO  CHA  SITA 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kulcuza  l^adaialca  lcwa 
Kila  Mmoja  Wetu? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kuchambua  kukuza  madaraka  kunamaanisha  nini. 

■  Kujadiliana  juu  ya  thamani  ya  kudumu  kwa  kuwawezesha 
wengine  kuwa  na  madaraka. 

■  Kuchungua  jinsi  gani  kiongozi  anawezesha  madaraka. 

■  Kuelezana  mbinu  za  kibnafsi  za  washiriki  za  kuwawezesha 
wengine  kukuza  madaraka. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  kisa  kifuatacho  kuhusu  jitihada  za  Sakena  Yacoobi  za 
kueUmisha,  kufunza,  na  kuwezesha  wananchi  wenzake  wa  Afghanstani  katika 
kambi  za  wakimbinzi  nchini  Pakistan  kuwa  na  madaraka.  Jadili  katika  kundi 
mbinu  zake  za  kuchanganya  jitihada  zake  ili  ziwe  na  matokeo  ya  mapana  na  ya 
muda  mrefu.  Zoezi  lililokusudia  kuchungua  nguvu  ya  nia  njema  na 
mawasiliano  ndani  ya  mazingira  ya  kundi  linafuatia. 


Maswali  na  majibu  ni  mbinu  nzuri  katika  kikao  hiki.  Kwa  kuzingatia  kwa 
makini  maswaU  matatu  au  manne  hivi  ya  mwisho  yanayofuatia  kisa  iiiki, 
msimamizi  anaweza  kupanua  mjadala  na  kuhimiza  washiriki  kufikiria  na 
kuzungumza  juu  yao  wenyewe  na  uzoefu  wao  (AngaUa  Kiambatisho  B  kwa 
taarifa  zaidi). 


63 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Fanya  Kazi  kwa  Kushirikiana  na  Watu,  Saidia  Watu 
Kujifunza 

Sakena  Yacoobi:  Mwalimu 

Sakena  Yaccobi  aliondoka  Afghanistan  akiwa  bado  msichana  katika  miaka  ya 
mwanzoni  mwa  1970  kuhudhuria  masomo  ya  chuo  kikuu  nchini  Marekani.  Huko 
alisoma  biologia  na  mwishowe  alipata  digrii  ya  pili  katika  uwanja  wa  Afya  ya 
Umma.  Akiwa  umbali  wa  maelfu  ya  maili  kutoka  nyumbani,  Yacoobi  huku  akiwa 
mwingi  wa  hofu  alifuatilia  matatizo  ya  kisiasa  yaliyokuwa  yakiendelea  kuchukua 
sura  mpya  kila  kulipokucha  nchini  Afghanistan.  Wakati  Urusi  ilipovamia 
Afghanistan  mnamo  mwaka  wa  1980,  alipoteza  mawasiliano  na  jamaa  zake  wengi. 
Akiwa  anajua  matatizo  amhayo  Waafghanistani  wengi  walikuwa  wakipata, 
Yacoobi  aliingiwa  na  hamasa  ya  kuchangisha  pesa  na  kukusanya  nguo  na  vifaa 
vingine  vinavyohitajika  katika  maisha  ya  kila  siku  ili  kuwatumia.  Alishirikiana  na 
wanafunzi  na  watu  kutoka  nchi  za  kigeni  hasa  kutoka  nchi  za  Asia  na  Mashariki  ya 
Kati  kuleta  unafuu  wa  maisha  kwa  wananchi  wenzake  waliokuwa  katika  kambi  za 
wakimbizi,  wakati  huo  huo  akiishinikiza  mamlaka  ya  uhamiaji  ya  Marekani 
kuwapa  wazazi  na  ndugu  zake  hifadhi  ya  kisiasa. 

Mnamo  mwaka  1988,  Yacoobi  alifanikiwa  kupata  kibali  cha  kuleta  familia  yake 
nchini  Marekani,  lakini  wasiwasi  wake  juu  ya  hatima  ya  wakimbizi  wengine  wa 
Afghanistani  uliendelea  kumsumbua.  Baada  ya  miaka  minne  ya  kufuatilia  kama 
mtazamaji  tu  mateso  ya  Waafghanistani  wenzake,  Yacoobi,  ambaye  wakati  huo 
alikwishaanza  kufundisha  sayansi  katika  chuo  kikuu  nchini  Marekani,  aliamua 
kuacha  kazi  yake  ili  kufanya  kazi  katika  kambi  za  wakimbizi  nchini  Pakistani. 
Alijisikia  kwamba  wakati  ulikuwa  umetimia  wa  kutumia  uwezo  wake  kuwawezesha 
kupata  madaraka  watu  wake  kwa  njia  ya  elimu.  Alikuta  wakazi  wa  kwenye  kambi 
hizo  wakiwa  wamenyanyasika  kutokana  na  umaskini,  rushwa,  na  kukata  tamaa 
kulikokithiri.  Aliamua  kuwasaidia  Waafghanistani  wenzake  kwa  kuwafundisha  na 
kuwapa  mafunzo  ambayo  wangehitaji  katika  kujenga  upya  nchi  yao. 

Baadaye  Yacoobi  alichukua  kazi  ya  kuwa  mratibu  wa  mpango  wa  elimu  ya 
wanawake  wakimbizi  wa  Afghanistani  uliokuwa  ukiendeshwa  na  Kamati  ya 
Kimataifa  ya  Uokoaji  (Intemational  Rescue  Committee),  na  alianzisha  miradi  ya 
mafunzo  ya  waalimu  iliyokuwa  na  lengo  la  kusaidia  walimu  kuimarisha  uwez  o  wa 
wanafunzi  kujifunza  ndani  na  nje  ya  madarasa.  Badala  ya  kutegemea  njia  ya 
kupata  maarifa  kwa  kukariri,  mpango  wa  masomo  uliwekea  mkazo  kukuza  uwezo 
huru  wa  wanafunzi  wa  udadisi  na  uchambuzi.  Wanawake  15  wa  kwanza  katika 
mpango  huu  baadaye  waliweza  kuwafundisha  wakufunzi  wengine  zaidi  50,  ambao 
nao  waliwafundisha  wengine,  na  wengine  wakawafundisha  wengine  hadi  kufikia 
jumla  ya  washiriki  3,000.  Yacoobi  alikuwa  hasa  anajihusisha  zaidi  na  hali  ya 
maisha  ya  wasichana  wa  Afghanistani,  ambao  walikuwa  wanatesdca  kutokana  na 
unyanyasi  wa  aina  yake  katika  kambi  hizo.  Alijitahidi  kuweka  viwango  vya 
ufundishaji  na  kuongeza  kiwango  cha  mahudhurio  katika  shule  25  za  wasichana 
katika  maeneo  hayo.  Jitihada  hii  ilileta  matokeo  mazuri  sana  ya  ongezeko  la  idadi 
ya  wasichana  shuleni  kutoka  3,000  kufikia  15,000  katika  kipindi  cha  mwaka 
mmoja. 

Katika  mwaka  wa  1995,  Yacoobi  na  wenzake  wawili  walianzisha  Taasisi  ya 
Kujifunza  ya  Afghanistani  (Afghan  Institute  of  Learning  [AIL])  mjini  Peshawar, 


64 


Sehemu  ya  Pili:  Kuwasiliana  na  Wengine 


Pakistani.  Maono  yake  yalikuwa  ri  mpango  kabambe:  kupanga  na  kutekeleza 
mipango  ambayo  ingeongeza  kiwango  cha  ubora  wa  elimu  katika  ngazi  zote  kwa 
kila  mkimhizi  wa  kutoka  Afghanistani.  Katika  kipindi  cha  mwaka  wa  kwanza,  AIL 
iliendesha  semina  nne  ambazo  zilihudhuriwa  na  walimu  20  tu.  Katika  mwaka 
uliofuatia,  jumla  ya  walimu  100  walipatiwa  mafunzo.  Haukupita  muda  mrefu  shule 
zote  katika  kambi  hizo  za  wakimbizi  zikaanza  kuwapeleka  walimu  wake  kuhudhuria 
mafunzo  hayo,  na  leo  hii  zaidi  ya  walimu  3,000  wameshiriki  katika  mafunzo  haya 
ya  kuboresha  kazi  yao.  Ili  kutoa  msingi  juu  ya  masuala  yanayohusu  maisha  ya 
wanawake  katika  kamhi  hiz.o,  semina  maalumu  ziliongezwa  ili  kuelimishana  juu  ya 
masuala  ya  haki  za  hinadamu,  unyanyaswaji  wa  wanawake,  na  elimu  ya  afya. 

Leo  hii,  wakimbizi  wa  kutoka  Afghanistani  wanaopenda  kuendelea  na  elimu  ya 
chuo  kikuu  nchini  Pakistani  wana  uchaguzi  mdogo.  Lengo  kuu  la  Yacoobi  sasa  ni 
kuona  masomo  yanayotolewa  katika  ngazi  ya  chuo  kikuuu  katika  nyanja  za  sayansi 
ya  kompyuta,  sayansi  ya  afya,  saikolojia,  na  elimu  yanatolewa  kwa  njia  ya 
mtandao  ili  yasaidie  kuwapa  Waafghanistani  maarifa  na  ujuzi  unaohitajika  katika 
ujenzi  wa  jamii  ya  Afghanistani  yenye  neema  na  utajiri. 

Alipoulizwa  kuhusu  kitu  kinachomsukuma  kuwapa  wengine  madaraka,  Yacoobi 
alijibu,  "unopotoa  kitu  fulani  kUoka  ndani  mwako,  toa  kile  kilicho  bora.  Fanya 
kaz.i  kwa  kushirikiana  na  watu  na  wasaidie  watu  kujifunza.  Ninajarihu  kuwasaidia 
watu  kupitia   njia  ya   kuwashirikisha  katika  shughuli  za  jamii   ili  waweze 

kujitegemea  Kwa  njia  hii  Waafghanistan  wanaweza  kutoka  nje.  Kutoka  nje  kuna 

maana  ya  kufunguliwa,  kuwa  huru,  kujikomhoa,  kutoa  maoni  yao  bila  woga  hii 

ndio  njia  ninaytumia  kusaidia  kujenga  upya  nchi  yetu  "^^ 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  uhusiano  na  hisia  gani  alizonazo  Sakena  Yacoobi  kwa  jamii  anayotaka 
kuipa  madaraka? 

•  Ni  mafundisho  gani  Sakena  Yacoobi  anajifunza  kutoka  kwa  janui  yake?  Ni 
kwa  jinsi  gani  mahitaji  ya  jamii  hiyo  yanamwongoza? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  Yacoobi  anaegemea  na  kutumia  uzoefu  na  elimu  yake? 

•  Malengo  yake  ya  muda  mfupi  ni  yapi?  Maono  yake  ya  muda  mrefu  ni  yapi? 

•  Kwa  nini  kujifunza  kwa  kukazia  uwezo  wa  kudadisi  na  kuchambua 
kunawekewa  mkazo?  Njia  hii  ina  faida  na  hasara  zipi? 

•  Ni  kwa  njia  ipi  Yacoobi  anawapatia  watu  wengine  mawazo  na/au  maono 
yake? 

•  Ni  jinsi  gani  mtindo  wa  kielimu  anaotumia  unawawezesha  wanawake  na  watu 
wa  Afghanistan  kwa  jumla  kupata  madaraka? 

•  Kumwezesha  mtu  kupata  madaraka  kuna  maana  gani  kwa  maoni  yako? 


'  *  Habari  hii  imetokana  na  maandishi  aliyotuletBa  Sakena  Yacoobi  na  mahojiano  ya  simu  aliyoyaf anya  tarehe 
December  14, 20000  kati  yake  na  Women's  Leaming  Partnership. 


65 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


•  Je,  unajiona  wewe  kuwa  katika  hali  ya  kuweza  kupata  madaraka?  Ni  kwa  jinsi 
gani  unaweza  ukaendeleza  kujipa  madaraka? 

•  Je,  unawezaje  kuwawezesha  wengine  kupata  madaraka?  Kwa  nini?  Ni  mbinu 
gani  utakazotumia? 

•  Je,  unafikiri  kuwawezesha  wengine  kupata  madaraka  ni  kipengee  kimojawapo 
cha  msingi  wa  uongozi  bora?  Kwa  nini? 

Shughuli  za  Kundi:  Kuwezesha  Wengine  Kuwa  na 
Madaraka 

Ruhusu  muda  kama  wa  saa  moja  hivi  kwa  zoezi  hili. 

1.  Zoezi  hili  limetayarishwa  ili  kutoa  uzoefu  mfupi  kuhusu  jinsi  gani  watu 
wanaweza  kuwezeshana  kuwa  na  madaraka  kwa  kutoa  na  kupokea  maoni 
yenye  kufaa.  Msimamizi  au  mshiriki  mwingine  aliyejitolea  anakuwa 
mwangalizi  wa  muda  kwa  zoezi  hili.  Mwangalizi  wa  muda  anapoashiria 
kuanza  kwa  zoezi,  kila  mshiriki  anaombwa  kutafuta  mwenzi  wake. 

2.  Katika  muda  wa  dakika  tano,  wenzi  katika  kila  kundi  la  watu  wawili  wawili 

wanazungumza.  Kila  mwenzi  wa  mtu  ataombwa  kutoa  taarifa 
zilizoorodheshwa  hapo  chini.  Wenzi  katika  kila  kundi  wanaweza  kupanga  kila 
rmnoja  kutoa  majibu  ya  kipengee  kimoja  baada  ya  kingine,  au  mmojawao 
kujibu  vipengee  vyote  mara  moja  na  kisha  mwingine  kufuatia. 

•  Taja  vitu  au  sifa  fulani  alizo  nazo  huyo  mtu  mwingine  ambazo 
umetokea  kuzipenda  (mawazo  yake,  jinsi  anavyofanya  kazi, 
anavyosikiliza,  anavyoongea,  n.k.). 

•  Eleza  shughuli  ambayo  ungependa  kuifanya  na  huyo  mtu  mwingine 
au  kitu  amabcho  ungependa  kujifunza  kutoka  kwake. 

•  Toa  ushauri  ambao  unafikiri  utaweza  kumsaidia  huyo  mtu  mwingine. 

3.  Baada  ya  dakika  tano,  mwangalizi  wa  muda  anamwomba  kila  mtu  kutafuta 
mwenzi  mpya  ambaye  watarudia  pamoja  zoezi  hilo. 

4.  Baada  ya  kila  mmoja  kuzungumza  na  jumla  ya  wenzi  wanne,  kundi 
linkusanyika  tena  pamoja  kujadili  juu  ya  zoezi  zima  na  kubadUishana  maoni 
juu  ya  maswali  haya: 

•  Ni  kitu  gani  kilichokuwa  r£ihisi  katika  zoezi  hili?  Kipi  kilikuwa 
kigumu? 

•  Je,  kuna  taarifa  yo  yote  uliyopokea  kutoka  kwa  washiriki  wengine 

ilikuwa  uliipenda  sana  na  yenye  kusaidia?  Kama  ipo,  ni  ipi?  Kwa  nini 
ulipenda  kuisikia?  Ilikuwa  ni  kwa  jinsi  hiyo  taarifa  ilivyowasilishwa, 
au  ni  lile  jambo  lenyewe  lililokuwa  likizungumzwa? 

•  Je,  zoezi  hiU  limekusaidia  kuweza  kuwafahamu  zaidi  kidogo  baadhi 
ya  washiriki  wa  semina  hii? 


66 


Sehemu  ya  Pili:  Kuwasiliana  na  Wengine 


•  Je,  zoezi  Mi  limeibusha  hali  ya  kuaminiana  zaidi?  Je,  mawasiliano 
yalikuwa  ya  wazi  na  ya  ukweli?  Kwa  nini? 

•  Je,  zoezi  hili  limekuongezea  kujenga  mtazamo  mzuri  kwa  kundi  lote 
kwa  jumla?  Kwa  nini? 


67 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


68 


Sehemu  ya  Tatu: 

Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 

Katika  ushirika  kueiimisliana,  au  katika  sliirika  ia  kueiimisliana,  matokeo  yaiiyofikiwa  na  wasfiiriki 
katika  usiiirika  au  siiirika  iiuwakiiisiia  mawazo  na  vitendo  vyao  kwa  pamoja.  Kujumuika  kwa 
wasiiiriki  iiuweza  kuieta  kujiangaiia,  kujitatiimini,  na  maarifa  ambavyo  vyote  iiuongeza  na 
kuchociiea  kasi  ya  kufikia  maiengo  yao.  Wanapofanikiwa  katika  maiengo  yao,  washiriki  huwa  na 
motisha  ya  hali  ya  juu  na  kushiriki  kikamilifu  katika  shughuli  zao,  hubadilishana  taarifa  na 
kupeana  maoni  kwa  njia  inayohusisha  washiriki  wote,  matokeo  huonekana  waziwazi,  na  elimu  na 
uongozi  hutokea  kwa  njia  ya  maafikiano  na  ukuaji  wa  maono  ya  pamoja. 

Katika  mazoezi  yafuatayo,  ni  maelezo  ya  masimulizi  juu  ya  mashirika  yanayofanya  kazi  kwa 
kushirikiana.  Maelezo  haya  yanatumika  kama  kifani  cha  aina  ya  mtindo  wa  uongozi  unaoibuka 
kutoka  katika  ujenzi  wa  asasi  wa  wanawake.  Katika  vikao  viwili  vya  mwisho,  washiriki  wa  semina 
watapata  nafasi  ya  kufanya  shughuli  katika  makundi  madogo  madogo  kuweka  malengo,  kubuni 
mfumo  wa  utawala,  na  kupanga  shughuli  za  shirika  lao  la  kufikirika/dhahinia,  kwa  kutumia 
misingi  ya  mambo  waliyojifunza  katika  vikao  vyote  vya  semina.  Ili  kuwasaidia  waweze  kujiandaa 
vizuri  kwa  ajili  ya  zoezi  la  mwisho,  ni  vyema  washiriki  waanze  kubaini  vigezo  vya  kuanzisha 
shirika  katika  vikao  vya  mwanzo  katika  sehemu  hii. 


69 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kujifunza  katika  usliirika  liuliusislia  aina  ya  mazungumzo  ambayo  husaidia 

kuleta  harambee — 

yaani,  uratibu,  umoja,  na  ari  ya  ushirikiano  ambayo 

huleta  nguvu  kubwa  ya  kitu  chote  kuliko  nguvu  ya  sehemu  yake  moja  moja. 

Harambee,  haina  maana  kuwa  kila  mtu  hukubaliana  na  kila  kitu. 

Bali  ina  maana  ya  kuwa  kwa  vile  wanaushirika  wamejifunza  kuthaminiana  na 

kuheshimiana 

wanaweza  kutoa  mchango  wao  katika  shughuli  ambayo  italeta  matokeo 
ambayo  wote  watayatambua  na  kuyathamini  kama  yao. 

"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi' 


70 


KIKAO  CHA  SABA 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kufilcia  Lengo  ia 

Pamoja? 

Shabaha  za  Kikao 


■  Kuchungua  mbinu  za  kufikia  lengo  la  pamoja  baina  ya 
wanakikundi  au  wanaushirika. 

■  Kubaini  njia  za  kufikia  maono  ya  pamoja  kupitia  njia  za 
kushirikiana. 

■  Kuzingatia  jinsi  gani  mashirika  yanaweza  kubadilishana  maono 
na  mashirika  mengine  ili  kunufaisha  jamii  pana  zaidi. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  masimulizi  yafuatayo  juu  ya  chimbuko  ya  kampeni  ya 
wanawake  maskini  wakusanya  taka  waliojiajiri  jijini  Ahmedabad,  nchini  India, 
ya  kutaka  kuboresha  hali  zao  za  kijamii  na  kiuchumi.  JadiU  katika  kundi  jinsi 
gani  wakusanya  taka  hao  waliweza  kubaini  maono  ya  pamoja  na  kuchukua 
hatua  kuyaweka  katika  vitendo. 


AjiU  ya  kikao  hiki,  taratibu  za  usimamizi  kama  vile  uigizaji  au  uchoraji  wa 
michoro  na  katuni  unaweza  kuwaleta  washiriki  karibu  na  kisa  hiki  cha 
wanawake  wa  India.  Mbinu  hizi  pia  zinaweza  kuchochea  mjadala  wa  kuvutia 
baina  ya  washiriki  (angalia  Kiambatisho  B  kwa  taarifa  zaidi). 


71 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kampeni  ya  Akina  Dada  wa  Afya,  Arogya  Bhagins 

Huko  India,  zaidi  ya  asilimia  tisini  na  nne  (94%)  ya  wafanyakazi  wanawake,  ni 
wale  wanaojiajiri  na  huwa  wanakabiliwa  na  unyanyaswaji  unaozidishwa  zaidi  na 
unyonge  wa  wanawake  kiuchumi  na  kijamii.  Kati  ya  wanawake  hawa  ni  wale 
wanaofanya  kazi  za  kutoa  huduma  zinazofanyika  kwa  mikono  na  mitulinga  kama 
vile  kusukuma  mikokoteni,  shughuli  za  nyumbani,  na  kukusanya  taka. 

Mnamo  mwaka  1994,  Chama  cha  Wanawake  Wanaojiajiri  (Self  Employed 
Women's  Association  [SEWA]),  chama  cha  wafanyakazi  kilichosajiliwa  nchini 
India  tangu  mwaka  1972,  kilizindua  kampeni  ya  kushughulikia  mahitaji  ya 
wafanyakazi  wanawake  wakusanya  taka  waliojiajiri,  ambao  wengi  wao  ni  maskini 
sana  na  hawajui  kusoma  wala  kuandika.  SEWA  kilianza  juhudi  zake  kwa 
kushauriana  na  wanawake  na  viongozi  wa  eneo  lao.  Kupitia  mikutano  kadhaa 
katika  ngazi  za  mji  na  maeneo  ya  makazi,  maafikiano  yalifikiwa  kwamba 
kulikuwepo  na  mambo  ya  msingi  matatu  yaliyohitaji  kuwekewa  maanani  katika 
kuboresha  hadhi  ya  wafanyakazi  wanawake  wasomba  taka:  (1)  kuboresha 
mishahara  ya  ukusanyaji  taka  ambayo  ilikuwa  ni  ya  chini  na  isiyokuwa  na 
uhakika;  (2)  kupunguza  hali  za  hatari  kwa  afya  zitokanazo  na  kusomba  taka;  na 
(3)  kupunguza  hatari  zilizokuwa  zinaweza  kutokea  kwa  watoto  wa  wafanyakazi 
ambao  hawana  marupurupu  ya  matunzo  ya  watoto. 

Katika  jiji  la  Ahmedabad,  mikutano  mingi  ilifanyika  ikiwahusisha  wafanyakazi 
wasomba  taka  ili  kuongeza  kiwango  chao  cha  kutambua,  kubaini,  na  kuelewa 
masuala  ya  kazi  mahususi  katika  jamii  yao.  SEWA  kiliratibu  vikao  vya  afya  na 
usafi  kwa  ajili  ya  wanachama  wake  na  kujadiliana  nao  juu  ya  mbinu  za  kuboresha 
hali  zao  za  za  kijamii  na  kiuchumi.  Katika  mikutano,  vikao  vya  semina,  na 
mashauriano  yaliyokuwa  yakiendelea,  wafanyakazi  wasomba  taka  waliweza 
kuweka  kundi  la  msingi  la  maadili  na  kanuni  ambamo  wote  walikuwa  na 
dhamira/hisa.  Kutokana  na  kanuni  hizo,  wasomba  taka  hao  walianza  kufafanua 
vipaumbele  vyao  na  kujenga  maono  ya  pamoja  ambayo  yalitokea  kuwa  mwongozo 
wa  shughuli  na  kampeni  zao.  Kutoka  katika  kundi  hilo  la  wasomba  taka, 
wakusanya  karatasi  taka  ambao  hukusanya  na  kutengeneza  tena  taka  kavu  na 
ambao  huwa  mara  nyingi  wanabaguliwa  na  kudharauliwa  kama  waokotezaji  na 
waeneza  magonjwa  walijijumuisha  pamoja  na  kuanza  kampeni  thabiti  kutetea  haki 
zao. 

Wakusanya  karatasi  hao  walianza  maandalizi  ya  kubaini  uwezo  na  nguvu  zao  ili 
kila  mtu  aweze  kuwa  na  eneo  lake  mwenyewe  ambalo  angewajibika  kuliweka 
katika  hali  ya  usafi.  Kwa  utaratibu  huu,  kila  nyumba  katika  jamii  iliyokuwa 
ikishiriki  katika  mradi  huu  ilipewa  mfuko  mkubwa  wa  takataka  ambao 
ungelibadilishwa  na  mwingine  mara  tu  unapojaa.  Watu  ambao  husomba  taka 
kupitia  mpango  huu  bado  wanapata  mapato  kwa  kuuza  tena  karatasi  taka  ambazo 
zina  soko,  lakini  kuwepo  kwao  kunaonekana  kuwa  na  mafao  makubwa  katika  jamii 
ambamo  wanafanya  shughuli  hizo. 

Wanawake  walioshiriki  katika  kampeni  ya  Ahmedabad  sasa  wanatambuliwa  kama 
Arogya  Bhaginis,  au  Akina  dada  wa  Afya,  na  ushirikiano  wao  na  wawakilishi  wa 
jamii  za  tabaka  la  matajiri  ambamo  wanafanya  shughuli  zao  umevutia  kuungwa 
mkono  na  kamati  iliyoteuliwa  na  Mahakama  Kuu.  Wana  Arogya  Bhaginis 
walianzisha  kampeni  ya  pili  kuhamasisha  na  kuleta  pamoja  akina  dada  wenzao 
400  ambao  hupata  riziki  yao  kwa  shida  sana  kutokana  na  dampo  kuu  la  jiji.  Kama 
ilivyo  kwa  wakusanya  karatasi  taka,  wanawake  ambao  hufanya  kazi  katika  dampo 
kila  siku  hupekua  huku  na  huku  taka 


72 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


ziletwazo  dampo  kutafuta  vitu  vya  kuokota  vinavyoweza  kuuzwa  tena.  Wanawake 
hawa  waliowengi  hulazimika  kufanya  kazi  hiyo  huku  wakiwa  na  watoto  wao 
wachanga  na  watoto  wadogo,  hali  amhayo  huwaweka  wao  wenyewe  na  watoto 
wao  katika  hali  ya  hatari  liafya.  Wana  Arogya  Bhaginis  sasa  wanashughulikia 
suala  la  kuanzisha  mpango  wa  matunzo  ya  watoto  kwa  wanawake  wanaofanya  kazi 
ya  kuokoteza  vitu  katika  dampo.  Pia  wanaendelea  kutafuta  vyanzo  mbadala 
ambapo  wanaweza  kupata  taka  kavu  zinazoweza  kutengenezwa  tena  ambavyo  ni 
salama  na  vyenye  faida  kubwa  badala  ya  dampo  kuu. 

"Kuna  mengi  ya  kufanywa  katika  shughuli  nzima  ya  kuimarisha  uongozi  wa 
wanawake,  moyo  wa  kujiamini,  na  uwezo  wa  kudai  haki  za  wanawake  ndani  na  nje 
ya  nyumba  zao  na  uwakilishwaji  wao  katika  ngazi  za  uundaji  sera  na  upitishaji 
maamuzi",  imeelezwa  katika  maandishi  ya  SEWA.  Kupata  malengo  ya  pamoja  na 
kisha  kufasili  maono  ya  pamoja  ni  shughuli  inayohusu  mashauriano  na  kujiangalia 
kwa  kuhusisha  ushirikiano  wa  watu  wengi  wanaohusika  kadri  iwezekanavyo.  Kwa 
kufanya  kazi  kwa  niaba  ya  watu  maskini,  SEWA  kinasisitiza  kwamba  wanawake 
waliojiajiri  ni  "  masuala  yao,  vipaumbele  na  mahitaji  yao  ambavyo  havina  budi 
kuongoza  na  kuunda  shughuli  nzima  ya  maendeleo.... " 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  nini  maono  gani  ya  jumla  yahyo  msingi  wa  kazi  ya  SEWA? 
Utatafisilije  maono  ya  shirika  hiU? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  wanawake  wakusomba  taka  walifikia  hatua  ya  kubaini 
na  kueleza  waziwazi  malengo  yao?  Je,  unafikiri  ukweli  wa  kwamba  ni 
wanawake  unaathiri  njia  walizotumia  kubaini  na  kufikia  malengo  yao? 
Kwa  nini? 

•  Jinsi  gani  wakusanyaji  karatasi  au  akina  dada  wa  afya,  Arogya  Bhaginis, 
waliweza  kubadilisha  mahitaji  yao  katika  vitendo? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  akina  dada  wa  afya  wanaonyesha/wanadhihirisha 

uongozi?  Ni  sifa  gani  unayoiona  katika  aina  ya  uongozi  wao?  Ni  kwa  jinsi 
gani  mifano  ya  uongozi  ambayo  umewahi  kuiona  au  kushiriki 
inatofautiana  na  mfano  huu  wa  uongozi  wa  akina  dada  wa  afya? 

•  Je,  waliwezaje  kujenga  maono  ya  pamoja? 

•  Jinsi  gani  kuwa  na  maono  ya  pamoja  yanayopewa  nafasi  ya  kubadUika 

kunaathiri  ustawi  wao  wa  kijamii? 

•  Ni  hatua  zipi  tofauti  za  mabadiliko  ambamo  maono  ya  SEWA  yamepitia 
kadri  yalivyokuwa  yakichukua  sura  mbalimbali? 

•  Je  kuwa  na  maono  ya  pamoja  kunawezekana  na/au  kunatamaniwa  mara 
zote?  Kwa  nini? 

•  Ni  vizuizi  gani  vinavyoweza  kujitokeza  katika  ujenzi  wa  maoni  ya  pamoja 
kati  ya  watu/vikundi  vinavyotofautiana  sana  na/au  hata  vinavyofanana? 
Utawezaje  kuvishinda  hivyo  vizuizi? 


"  Habari  juu  ya  Self  Employed  Women's  Association  zimechukuliwa  kutoka  http://www.sewa.org 


73 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Shughuli  za  Kundi:  Kubaini  Maono  ya  Kundi  Kupitia 
Lengo  la  Pamoja 

Ruhusu  muda  kama  wa  saa  moja  hivi  kwa  shughuli  hii  ya  kundi. 

Katika  kikao  cha  tatu  washiriki  waliombwa  kuandika  kauli  zao  za  maono  ya  binafsi. 
Katika  zoezi  hili,  msimamizi  atawarejeshea  wandishi  kauli  zao  walizoziandika. 
(Unaweza  kugawa  kundi  katika  vikundi  vidogo  vidogo.) 

Uundaji  wa  maono  ya  pamoja  ni  njia  inayoweza  kutumiwa  na  mtu  au  kikundi  cho  chote 
na  huweza  kubadilika  badilika  katika  kuweka  malengo  ambayo  yanazingatia  aina  za 
watu  wanaounda  kundi  na  kuendelea  kuwepo  kwa  mawasiliano  katika  kipindi  fulani. 
Kikundi  kinapojenga  lengo  la  pamoja,  kila  mwanakikundi  anatenda  na  kuchangia  kwa 
kuongozwa  na  utaratibu  ambao  anaumiliki  na  kuwajibika  nao  pamoja  na  wenzake. 
Katika  zoezi  hili,  washiriki  wa  semina  wataeleza  maadili  na  uzoefu  uliowaongoza  hadi 
kufikia  kauli  zao  za  maono  yao  ya  kibinafsi.  Jukumu  lao  litakuwa  kuchunguza  na 
kugundua  vitu  vinavyofanana  katika  maadili  na  kanuni  zilizowasaidia  kubaini  na 
kueleza  waziwazi  lengo  la  pamoja  la  kundi. 


1.  Warudishie  washiriki  kauli  zao  walizoziandika  juu  ya  maono  yao  ya  kibinafsi 
katika  kikao  cha  tatu.  Wape  dakika  chache  kujikumbusha  tena  kauli  zao  na 
kufikiria  sababu  zilizowasukuma  kufikia  kutoa  na  kuandika  kauli  zao  za 
kibinafsi. 

2.  Kila  mshiriki  mmoja  mmoja  atapewa  nafasi  ya  kusoma  kauli  yake  kwa  sauti, 
au  kama  watapenda,  kueleza  kwa  maneno  mengine  hiyo  kauli  kufuatana  na 
mabadiliko  ya  mawazo  ambayo  atakuwa  ameyapata  katika  semina  hii.  Kila 
mshiriki  apewe  muda  usiozidi  dakika  tano,  na  hata  chini  ya  hapo  iwapo  kundi 
ni  kubwa,  ambapo  atasoma  na  kuleza  kwa  ufupi  sana  maadili  na  kanuni 
zilizomwongoza  kufikia  kuunda  hiyo  kauli  yake  ya  maono  ya  kibinafsi. 

3.  Baada  ya  kila  mshiriki  kupewa  nafasi  ya  kuleza  kauH  yake  ya  maono  ya 
kibnafsi,  Hombe  kundi  zima  kutafakari  maswaH  haya  yafuatayo  (msimamizi  au 
mshiriki  aliyejitolea  ataandika  mambo  muhimu  yanayojitokeza  katika  ubao  au 
karatasi  kubwa  ya  kuning'iniza): 

•  Ni  uzoefu,  kanuni,  mitazamo,  au  maadili  gani  ambayo  yamejitokeza 
katika  kauli  za  washiriki  wote? 

•  Je,  kuna  malengo  yo  yote  ya  kibinafsi  (yaani  yanayohusiana  na 
uchaguzi  wa  kibinafsi  wa  mtu,  famiUa  yake,  au  mazingira  yake  ya 
kipekee)  au  malengo  ya  kijamii  (malengo  ya  kijamii,  kisiasa, 
kiuchumi,  au  yo  yote  yale  ya  jamii  ya  mshiriki)  ambayo  yalijitokeza 
kwa  kufanana  katika  kauH  za  maono  binafsi  za  washiriki?  Kama 
yapo,  ni  yapi? 

4.  Elekeza  kundi  kutafakari  kauH  za  maono  ambazo  washiriki  wote  wanaweza 
kuzikubali  kuwa  za  msingi  kuzifanyia  kazi.  Kauli  hizi  zinaweza  kuwa 
zinahusiana  na  malengo  ya  kibinafsi  ambayo  yamejitokeza  katika  kauU  za 
washiriki  wote  au  malengo  ya  kijamii  ambayo  kauli  nyingi  zimekubaliana 
nayo.  Kisha  washiriki  wataandika  kauli  moja  ambayo  inakubaliwa  na 


74 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


kuungwa  mkono  na  kundi  zima  na  ambayo  kila  mshiriki  atajiona  kuwa  mmoja 
wa  waundaji  wake. 

Itunze  kauli  hii  kwa  sababu  itahitajika  kutumika  tena  katika  Kikao  cha  Nane. 


Maswali  ya  Kutathmini  Semina 

Msimamizi  au  mtu  aliyejitolea  ataandika  mambo  yafuatayo  kwenye  ubao  au  kwenye 

karatasi  kubwa  ya  kuning'iniza  wakati  wa  majadiliano  yafuatayo  ya  kundi. 

• 

Ni  nini  umejifunza  au  kufanikiwa  kupata  katika  vikao  vya  semina  hii  hadi 

sasa? 

• 

Je  vikao  vya  semina  viliundwa  kwa  namna  nzuri  ya  kuibusha  na 

kuhamasisha  majadilianao  yenye  manufaa? 

• 

Je  mambo  na  masuala  yaliyojadiUwa  katika  kila  kikao  ni  kufaa  na  kusaidia? 

• 

Je  una  maoni  yo  yote  ambayo  ungependa  kuyatoa  juu  ya  kubadilisha 

muundo  au  mambo  yaliyojadiliwa  katika  vikao  vya  semina? 

• 

Je,  ilikuwa  ni  rahisi  kwako  kushiriki  katika  majadiliano  na  mazoezi?  Kwa 

nini? 

• 

Je,  malengo  yako  ya  kushiriki  katika  semina  hii  yamebadihka  tangu  kikao 

cha  kwanza?  Kama  ni  ndio,  yamebadilika  kwa  rmiana  gani? 

Maswali  kwa  Kila  Mshiriki  katika  Kundi 

• 

Ni  majadiliano,  zoezi,  au  shughuli  ipi  ya  semina  unaiona  kuwa  ya  faida  sana 

kuliko  zote  hadi  sasa? 

• 

Ni  sehemu/kipengele  kipi  cha  vikao  vya  semina  hii  unachofurahia  zaidi 

kuliko  vyote? 

75 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kufasili  na  kufafanua  lengo 
ni  kujishughulisha  kikamilifu  katika  shughuli  ya  kujifunza. 
Wakati  huo  huo,  ni  kujishughulisha 
Katika  utumiaji  wa  madaraka. 

"Misingi  ya  Ujenzi  una  Uongozi" 


76 


KIKAO  CHA  NANE 


Mpango  Wetu  wa  Utekelezaji  ni  Upi? 

Shabaha  zaKikao 

■  Kuweka  mkazo  juu  ya  umuhimu  wa  mpango  wa  utekelezaji 
wa  shirika. 

■  Kushirikiana  kama  kundi  katika  upitishaji  maamuzi. 

■  Kuamua  sote  kwa  pamoja  juu  ya  mpango  wa  utekelezaji  kwa 
njia  ya  kumshirikisha  kila  mhusika. 

■  Kuonyesha  jukumu  la  teknolojia  katika  kuongeza  welewa  juu 
ya  masuala  ya  kijinsia. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  habari  hii  ifuatayo  kuhusu  hatua  ambazo  shirika  moja  lilipitia 
katika  kuweka  mpango  wa  utekelezaji.  Jadih  katika  kikundi  jinsi  gani  shirika 
hih  lilivyofanya  maamuzi  kwa  njia  ya  kushirikisha  wahusika  wote  na 
yasiyokuwa  ya  kitabaka  msonge.  Shughuli  za  kundi  zinazofuatia  maswali  ya 
majadiliano  ziwekwa  kwa  namna  ya  kuwasidia  washiriki  wa  semina  kushiriki 
kikamiUfu  katika  kupitisha  maamuzi  ya  pamoja. 


Inaweza  kuleta  matokeo  mazuri  kwa  kuwagawa  washiriki  katika  makundi 
madogo  madogo  ambapo  kila  mshiriki  anapata  nafasi  ya  kutoa  maoni  yake  juu  ya 
maswali  ya  majadihano.  Sasa,  kwa  vile  kundi  hmekuwa  hkifanya  kazi  pamoja 
katika  vikao  vichache,  hii  itakuwa  ni  nafasi  nzuri  kuingiza  zoezi  hnalosisimua 
ambalo  htahimiza  kundi  kuangalia  upya  na  kwa  makini  zaidi  malengo  ya  semina 
hii  ya  mafunzo  (angalia  Kiambatisho  B  kwa  mapendekezo  zaidi).  


77 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Demokrasia  na  Wanawake  katika  Utangazaji  wa  Habari: 
Kuctiukua  Masafa  ya  Redio  Nctiini  Brazil 

Katika  miaka  ya  mwanzo  ya  1980,  taifa  la  Brazil  lilikuwa  katika  hatua  muhimu  na 
ngumu  za  mabadiliko  ya  kutoka  utawala  wa  serikali  ya  kidikteta  na  kwenda 
utawala  serikali  iliyochaguliwa,  kutoka  vyombo  vya  habri  vinavyodhibitiwa 
kwenda  kwenye  vyombo  vya  habari  vilivyo  huru.  Katika  kipindi  hiki  cha  mageuzi, 
wanawake  wa  Brazil  walikuwa  mstari  wa  mbele  katika  kipigania  mabadiliko  haya. 
Ulikuwa  ni  wakati  wa  matumaini  kwa  wanawake  waliokuwa  wakitafuta  kukalia 
nafasi  mpya  na  bunifu  za  umma  ambamo  wangeweza  kutoa  mchango  wao  mkubwa 
katika  huo  mwelekeo  wa  Brazil  kuwa  taifa  la  kidemokrasia.  Thais  Corral, 
mwanamke  mwanahabari  na  mtetezi  wa  jinsia  ya  kike,  alikuwa  ameishi  nchini 
Italia  kwa  miaka  kadhaa  akiwa  anafanya  kazi  katika  kipindi  cha  redio  kinachoitwa 
"Saa  ya  Wanawake"  (The  Hour  ofWomen"),  ambacho  kilikuwa  kinaendeshwa  na 
wanawake,  kwa  ajili  ya  wanawake,  na  juu  ya  wanawake.  Kwa  mara  ya  kwanza, 
Thais  Carral  alihusisha  vyombo  vya  habari  kama  mtetezi  wa  haki  za  binadamu  na 
kama  msikilizaji  wa  redio.  Aliporejea  nchini  mwake,  alikutana  na  kundi  maarufu  la 
wanawake  wasomi  na  wanajinsia  na  wanasiasa  kwenye  bunge  la  Rio.  Wilikuwa 
wakichungua  jinsi  ya  kutumia  teknolojia  ya  habari  kungeza  uwezo  wao  wa  kufikia 
wanawake  wengi  zaidi.  Walitaka  kuunda  chombo  ambacho  wanawake 
wangekitumia  kujieleza  na  kuwasilisha  maoni  yao  na  ambacho  kingetumika 
kuongeza  usawa  wa  kijinsia  na  kujenga  jamii  ya  kidemokrasia. 

Hata  chini  ya  utawala  wa  kidikteta  uliokuwa  umepita,  idadi  fulani  ya  vipindi  vya 
redio  vya  kisasa  na  vyenye  mwelekeo  wa  maendeleo  vilikuwa  vimeanzishwa.  Lakini 
ni  vichache  mno  vilivyokuwa  vimelenga  wanawake.  Thais  Corral  na  wanawake  wa 
Rio  waliona  kwamba  licha  ya  hali  hii,  redio  tayari  kilikuwa  ni  chombo  kilichotoa 
mchango  wa  aina  yake  katika  maisha  ya  wanawake  na  kwamba  "kiutamaduni 
redio  ni  chombo  kilichokuwa  karibu  sana  na  wanawake  kama  wasikilizaji  na 
watumiaji. "  Walibaini  kwamba  wanawake  husikiliza  redio  wakati  wakifanya 
shughuli  nyinginezo,  iwe  ni  nyumbani  au  kazini.  Zaidi  ya  hayo,  matangazo  ya  redio 
yalikuwa  na  gharama  ndogo  kuliko  ya  televisheni  na  pia  yanawafikia  watu  wengi 
waliolengwa,  habari  na  burudani,  kuliko  yalivyo  magazeti. 

Corral  pamoja  na  wanawake  wa  Rio  walifanya  mpango:  Kuwawezesha  wanawake 
wa  Brazil  kuwa  wapitishaji  maamuzi  katika  vyombo  vyao  vya  habari,  hasa  kwenye 
redio,  na  wakati  huo  huo  kuongeza  ushirikishwaji  wa  wanawake  katika  vyombo 
vya  habari  vya  Brazil,  yaani  kuvifanya  vinufaishe  wanawake  kwa  kutayarisha 
vipindi  vinavyoyapatia  uzito  unaostahili  masuala  yahusuyo  wanawake. 
Walikubaliana  kuanzisha  kipindi  cha  redio  ambacho  kingejihusisha  na  mahitaji  na 
matakwa  ya  wanawake.  Mnamo  mwaka  1988,  akiwa  amehamasishwa  na  kipindi 
cha  wanawake  alichokuwa  akishiriki  kukiandaa  huko  Italia,  Corral,  kwa 
kushirikiana  na  kikundi  kidogo  cha  wanawake  waliojitolea  walidhamiria  kuongeza 
ushirikishwaji  wa  wanawake  na  kuboresha  jinsi  wanawake  walivyokuwa 
wakionyeshwa  katika  vyombo  vya  habari  walianza  kutayarisha  kipindi  cha 
maongezi  kilichotoka  kila  juma  na 

kilichojulikana  kama  "Fala  Mulher"  (Wanawake  Ongea).  Wageni  machachari 
wanaoshiriki  katika  kipindi  hicho  hutoa  ushauri  wa  vitendo  kwa  wanawake  ukiwa 
umelenga  kutoa  ufumbuzi  wa  matatizo  yao  ya  kila  siku,  kama  vile  afya  ya  uzazi  na 
unyanyaswaji  wa  kijinsia,  na  kuwasaidia  wabadilike  na  kuwa  rai  wanaofaa. 
Mwaka  mmoja  baada  ya  kipindi  hicho  kuanzishwa  watoaji  wake  waziunda  shirika 
rasmi   lililoitwa    " Communication,    Education,    and  Information   on  Gender" 


78 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


("Mawasiliano,  Elimu,  na  Habari  kuhusu  Jinsia"),  au  CEMINA,  likiwa  na 
dhamira  ya  kuongeza  usawa,  utofauti,  na  sauti  za  kike  katika  masafa  ya  redio 
nchini  Brazil. 

Watayarishaji  wa  "Fala  Mulher"  hawakutaka  kujifunga  na  njia  moja  katika 
kukuza  kipindi  hicho.  Walikuwa  tayari  kufanya  niajarihio  ya  mamho  waliyokuwa 
wakiyatangaza  na  urefu  wa  kipindi,  walitaka  kubadilishana  maoni  juu  ya  uzoefu 
wao  na  wa  wanawake,  na  kujifunza  kutoka  kwa  wanawake  hao.  Nia  yao  ya 
kutojifunga  na  njia  moja  na  utashi  wa  kujarihisha  mipango  yao  vilihamasisha 
CEMINA  kuanzisha  semina  za  mafunzo  kwa  wanawake  nchini  kote  waliotaka 
kuanzisha  stesheni  zao  na  vipindi  vyao  vya  redio.  Katika  kipindi  cha  kati  ya  1992 
na  1998,  idadi  ya  wanawake  waliokuwa  wamepata  mafunzo  katika  semina  hizi 
iliongezeka  kwa  mamia,  ambapo  matokeo  yake  ilikuwa  ni  mlipuko  wa  stesheni  za 
redio  na  vipindi  vilivyokuwa  vikiendeshwa  na  wanawake  nchini  kote.  Zikiwa  na 
utajiri  mwingi  katika  habari  na  mambo  mbali  mbali  ya  kiufundi,  stesheni  hizi  na 
vipindi  vyake  viliwageuza  wanawake  kuwa  washiriki  halisi  katika  vyombo  vya 
habari  vya  taifa  na  kuwa  watayarishaji  kamilifu  wa  habari  na  utamaduni  ambao 
hakuna  mtu  angeweza  kupinga  uwezo  wao. 

Sasa  shirika  la  CEMINA  limekwenda  mbali  na  kuvuka  mipaka  ya  redio  na  kuweza 
kujumuisha  mtandao  wa  kompyuta.  Shirika  hili  limetengeneza  websaiti  yake  ili 
kusaidia  stesheni  za  redio  za  wanawake  nchini  Brazil  kuweza  kupata  habari  kwa 
urahisi  kutoka  katika  mtandao  wa  kompyuta  wa  dunia  (WWW)  kwa  minajili  ya 
kukuza  na  kupanua  idadi  ya  wasikilizaji  ndani  na  nje  ya  nchi.  Katika  kipindi  kirefu 
kijacho  websaiti  hii  itawawezesha  wanawake  wa  Brazil  kuunganika  na  wanawake 
wenzao  walio  katika  nchi  zinazoendelea  za  kusini  mwa  dunia  na  duniani  kote  na 
hivyo  kuweza  kubadilishana  maoni  juu  ya  mbinu  za  kuongeza  welewa  na  utambuzi 
wa  masuala  ya  kijinsia  kwa  njia  ya  kutoa  utamaduni  na  maarifa. 

Baada  ya  kutambua  kuwa  mageuzi  ya  kweli  katika  ujenzi  wa  demokrasia  hayawezi 
kuwepo  bila  ya  kupendelea  jinsia  moja,  shirika  la  CEMINA  na  stesheni  ilizosaidia 
kuanzishwa  vyote  vimeweka  mkazo  kuongeza  ushirikishwaji  wa  wanawake,  katika 
hali  zote  za  utayarishaji  habari  na  jinsi  habari  zinavyowasilishwa.  Watangazaji 
hawa  wamweyapatia  masuala  na  matatizo  ya  wanawake  kipaumbele,  wakiwa 
katika  harakati  za  kuhakikisha  kunakuwepo  na  demokrasia  yenye  kufaa  na  yenye 
utajiri  wa  kijinsia  kwa  ajili  ya  watu  wa  Brazil. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Jinsi  gani  shirika  la  CEMINA  hlianzishwa?  Ni  katika  mazingira  gani  shirika 
hili  Uliundwa? 

•  Ni  kitu  gani  kilichotiliwa  mkazo  na  "Fala  Mulher"?  Jinsi  gani  kipindi 
kilitengenezwa? 

•  Ni  mpango  gani  wa  utekelezaji  uliokuwa  wa  kundi  la  wanawake  wa  rio  na 
baadaye  shirika  la  CIMINA?  Mpango  huu  wa  utekelezaji  ulikua  na 
kubadilikaje? 


Habari  hii  imetokana  na  taarifa  zilizotumwa  na  Thais  Cbrral  pamoja  na  mahojiano  ya  simu  ya  tarehe  20 
Februari,  2001  kati  yake  na  Women's  Leaming  Partnership 


79 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


•  Shirika  la  CEMINA  linapimaje  mafanikio?  Je,  vipo  vitu  viingine  ambavyo 
ungetumia  kupima  mafanikio  yake  na  matokeo  yake  kwa  jamii  ya  watu  wa 
Brazil? 

•  Jinsi  gani  CEMINA  pamoja  na  stesheni  nyingine  za  redio  viliweza  kufanya 
habari  zaidi  kuwafikia  wanawake  na  pia  kuwanufaisha? 

•  Jinsi  gani  mpango  wa  utekelezaji  wa  CEMINA  ulisaidia  mlipuko  wa  vipindi 
vya  wanawake? 

•  Kwa  nini  ni  muhimu  kwa  wanawake  kuwa  watayarishaji  na  waandishi  wa 
vipindi  vya  redio  na  pia  kuwa  wasikilizaji? 

•  Kwa  nini  redio  kimekuwa  chombo  cha  kufaa  sana  kwa  wanawake,  Ucha  ya 
kuwepo  teknolojia  ya  juu  ya  habari  na  mawasiliano? 

•  Ni  teknolojia  gani  ya  kisasa  ambayo  unaweza  kutumia  ili  kuendeleza  na 
kutetea  haki  za  wanawake  ndani  ya  jamii  yako?  Redio,  televisheni,  simu  ya 
mkononi,  Faksi,  barua  pepe  (e-mail),  mtandao,  au  nyinginezo? 

Shughuli  za  Kundi:  Kufanya  Maamuzi  Juu  ya  Mpango 
wa  Utekelezaji 

Ruhusu  kiasi  cha  muda  wa  saa  moja  l<wa  shuguli  hii  ya  l<uncli . 

Katil<a  Kiiiao  cha  7,  kundi  liiiombwa  kuandika  kauli  moja  tu  juu  ya  maono  ambayo  washiriki 
wote  wamekubaliana  nayo  na  kuiunga  mkono  na  ambayo  kila  mshiriki  anaiona  kumfaa.  Katika 
zoezi  hili,  msimamizi  au  mshiriki  aliyejitolea  aiandike  hiyo  kauli  ubaoni  au  kweye  karatasi 
kubwa  ya  kuning'lniza  ili  washiriki  waweze  kujikumbusha,  na  aendelee  kuandika  mambo 
muhimu  yanayojitokeza  katika  majadillano  yafuatayo. 

1.  Waombe  washiriki  watoe  mapendekezo  ya  mawazo  kuhusu  kwa  vipi  kundi 
hili  linaweza  kutekeleza  malengo  ili  kufanya  maono  yao  kuwa  jambo  la  kweH. 
Majadiliano  haya  ni  ya  kubadilishana  mawazo.  Kwa  hiyo  hakuna  wazo  Ulilo  la 
kipumbavu  au  lisilo  na  maana.  Lengo  la  kutafuta  mawazo  ni  kupokea  mawazo 
mengi  kadri  iwezekanavyo.  Jaribu  kuorodhesha  angalau  mawazo  30 
yanayotolewa  kama  njia  inayowezekana  kwa  utekelezaji. 

2.  Orodha  hiyo  ikiishakuwa  tayari,  waelekeze  washiriki  kujibu  maswali 
yafuatayo  na  fanya  marekebisho  katika  orodha  kufuatana  na  majibu  yao: 

•  Ni  mawazo  gani  katika  orodha  yanayoweza  kuwekwa  pamoja  au 
yanafanana  kiasi  kwamba  kwa  makusudi  ya  utendaji  ni  kitu  kile  kile? 
Anza  orodha  mpya  inayounganisha  mawazo  ya  utekelezaji 
yanayofanana. 

•  Ni  mawazo  gani  katika  orodha  ambayo  ni  vigumu  kuwekwa  katika 
vitendo?  Mara  tu  washiriki  wakiishakubaliana,  yakate  kwa  kupitisha 
chaki  au  peni. 

•  Ni  katika  utaratibu  gani  washiriki  wataorodhesha  mawazo 
yaliyobakia  kiupya  na  kibunifu?  Yapatie  namba  mawazo  kufuatana 
na  kundi  linavyokubaliana  juu  ya  wazo  lipi  ni  namba  moja  na  lipi 


80 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


linafuatia.  Namba  moja  ikiwa  inaonyesha  wazo  hnaloongoza  katika 
sifa  ya  upya  na  ubunifu. 

•     Ni  katika  utaratibu  gani  washiriki  wataorodhesha  mawazo 

kiutendekaji  na  kiuwezekano?  Tumia  alama  nyingine  au  rangi  ya 
chaki/peni  iliyotofauti  ili  kutofautisha  na  zile  namba 
ulizokwishaandika.  Andika  namba  au  alama  hizo  kufuatana  na  jinsi 
kundi  linavyopendekeza,  namba  moja  ikiwa  inaonyesha  wazo 
liinaloongoza  katika  sifa  ya  kuwezeka  na  kutendeka  kwa  urahisi. 

3.    Mkiwa  na  taarifa  kamiU  iUyokusanywa  juu  ya  njia  zinazowezekana  za 

utekelezaji  wa  kauH  ya  maono,  waelekeze  washiriki  kupitia  tena  orodha  hiyo 
na  fanya  uamuzi  wa  pamoja  juu  ya  mpango  (mipango  ya)  wa  utekelezaji. 


Uchunguzi 

•  Je,  zoezi  hilo  hapo  juu  liUkuwa  rahisi  au  gumu  kwako  kushiriki  katika  majadiUano 
na  kupitisha  uamuzi? 

•  Je,  hatua  ya  utoaji  mawazo  ilikuwa  shughuli  uliyonufaika  nayo?  Kwa  nini? 

•  Je,  umeridhika  na  mpango  wa  utekelezaji  uliokubaliwa  mwishoni?  Je,  unajisikia 
kuwa  kama  umesaidia  katika  kuunda  huo  mpango?  Kwa  nini? 

•  Je,  umeona  mifano  ambapo  mtu  mmoja  anatumia  au  kujenga  wazo  lake  kwa 
kuendeleza  au  kukuza  wazo  la  mtu  mwingine?  Mifano  ya  watu  kujifunza  kutoka 

kwa  wengine  ndani  ya  kundi? 

•  Je,  umewahi  kushiriki  katika  kufanya  maanuzi  ya  pamoja  katika  kundi 
yaUyofanyika  kwa  namna  tofauti  na  haya?  Kama  ni  ndiyo,  hayo  maamuzi 
yaUpitishwaje?  Je,  yalishirikisha  wahusika  wote?  Uliridhika  na  uamuzi  wa 
mwisho? 

•  Je,  unafikiri  kwamba  kuna  tofauti  yo  yote  ile  kati  ya  kundi  linalofanya  maarruzi 
likiwa  ni  la  wanawake  tu,  wanaume  tu,  au  mchanganyiko?  Kwa  nini? 


81 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Malengo  ya  kweli  hayawezi  kuchaguliwa  bila  pia  kutoa 
ufafanuzi  wa  kuaminika  wa  nyenzo  na/watu  halisi 
Waliopo  au  wanaoweza  kuwepo  kuwezesha  kufikia  malengo  hayo. 

"Misingi  ya  Ujenzl  wa  Uongozf' 


82 


KIKAO  CHA  TISA 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kukuza  Vipaji  na  Ujuzi 

Wetu? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kueleza  maana  yote  ya  ushauri  na  ubora  wa  mpango  wa  ushauri 
uliyo  bora. 

■  Onyesha  thamani  ya  watu  wala  shirika  linalo  gawanya  maarifa 
taarifa. 

■  Heleza  ukitumia  mfano  jinsi  gani  kugawanya  maarifa  na  taarifa  ni 
muimu  ajili  ya  ujenzi  na  kustaimili  elimu. 

Kabla  ya  kuanza:  Waambie  washiriki  kuanza  kufikiria  juu  ya  jinsi  gani  wangependa  kufunga 
semina  hii.  Ni  muhimi  kupanga  mapema  ili  washiriki  waondoke  katika  semina  wakiwa  wanajisikia 
kuwa  mahitaji  na  matarajio  yao  vimezingatiwa  na  kushughulikiwa.  Sehemu  ya  kitabu  hiki 
"Kuwasiliana  katika  Mazingira  ya  Semina"  inazungumzia  zaidi  juu  ya  mada  hii. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  habari  hii  juu  ya  shirika  moja  nchini  Nigeria — lijulikanalo 
kwa  jina  la  BAOBAB  for  Women's  Human  Rights  (kwa  ajih  ya  Haki  za 
Kibinadamu  za  Wanawake) — ambalo  programu  zake  na  utendaji  wake  wa 
ndani  vyote  vimeelekezwa  kukuza  ujuzi  na  vipaji  vya  wafanyakazi  wake  na 
wanashirika  kwa  njia  madhubuti  za  ushauri  na  mafunzo.  Jadih  katika  kundi 
vigezo  vya  shirika  lililo  katika  mafunzo  na  sifa  zipi  za  shrika  la  BAOBAB 
zinazolandana  na  vigezo  hivi.  Maswali  na  zoezi  vinavyofuatia  vinaweza 
kusaidia  kuongoza  majadihano  ya  kundi. 


Wasimamizi  wengi  wamegundua  kuwa  panakuwepo  na  mafanikio 
makubwa  majadiUano  haya  yanapoendeshwa  katika  kundi  zima,  ambapo 
washiriki  wanapata  nafasi  ya  kunufaika  na  maoni  na  mawazo  ya  kila 
mshiriki  (angaUa  Kiambatisho  B  kwa  ajiU  ya  mapendekezo  zaidi).  


83 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Uwanja  wa  mafiindisho:  Kushauri  IMfenawake  Nchini 
Nigeria 

Kuwaleta  watu  katika  uwanja  wa  mafundisho  na  kisha  kuupanua  uwanja  huo--- 
ushauri  ni  shughuli  ambayo  ni  muhimu  kujenga  uwezo  wa  shirika  na  kuhakikisha 
kuwa  ninadumu.  Shirika  ambalo  lilianzishwa  na  Ayesha  Imam  akishirikiana  na 
wengine,  shirika  la  BAOBAB  kwa  ajili  ya  Haki  za  Kibinadamu  za  Wanawake, 
limelenga  kuboresha  maarifa,  utendaji,  na  maendeleo  ya  haki  za  kibinadamu  za 
wanawake  chini  ya  sheria  za  kimila,  kidini,  na  kiserikali  za  nchini  Nigeria.  Jina  la 
shirika  hili  pia  ni  jina  la  mti  unaopatikana  sehemu  zote  za  bara  la  Afrika  kusini 
mwa  jangwa  la  Sahara.  Mbuyu  ni  mti  unaoweza  kuvumilia  na  kuhimili  hali  mbaya 
zote  za  hewa,  unatoa  chakula  na  dawa  kwa  binadamu,  na  malazi  kwa  wanyama 
wadogo.  Shirika  la  BAOBAB  limedhamiria  kufuatisha  sifa  za  mti  huu—nguvu  na 
ustahamilivu-—kwa  kuwahamasisha  wanawake  na  kuwawezesha  kupata  madaraka 
kwa  kuwapa  ujuzi  wanaoweza  kuutumia  katika  maisha  yao  ya  kila  siku  na 
kuwasaidia  watu  wengine.  Katika  mwelekeo  huo  shirika  linawapa  uwezo  na 
kuwahamasisha  wanawake  ambao  wanashiriki  katika  programu  zake  kuwa  huru 
katika  kufikiri  na  kutenda. 

Shirika  la  BAOBAB  linasaidia  na  kutetea  haki  za  kibinadamu  za  wanawake  kupitia 
shughuli  mbalimbali---hasa  kwa  kuamsha  ari,  kutoa  mafunzo,  kuchapisha 
maandishi,  na  kujenga  ushurikiano.  Kitovu  cha  iiughuli  hizi  ni  matumizi  ya 
teknolojia.  Waanzilishi  wa  shirika  hili  hawaoni  teknolojia  kuwa  kitu  kibaya  au 
kizuri  katika  uhalisi  wake.  Bali  wanaona  suala  muhimu  ni  nani  anayetawala 
teknolojia,  inatumiwaje,  na  ni  matokeo  gani  yanayotokana  na  matumizi  yake.  Kwa 
mfano,  shirika  la  BAOBAB  hutegemea  sana  mashini  za  fotokopi  kuchapisha  na 
kusambasa  habari  kwa  wanawake  ambao  vnginevyo  wasingeweza  kupata  habari 
hizo.  Pia  hutegemea  kompyuta  kuelimisha  wanawake  katika  ujuzi  mbalimbali  kama 
vile  kupiga  chapa  na  kutunza  mahesabu;  na  hutegemea  mawasiliano  kwa  barua- 
pepe  (e-mail)  na  mtandao  kuwasiliana  na  kushirikiana  na  vikundi  vilivyo  katika 
harakati  kama  zake.  Utumiaji  hu  wa  teknolojia  ya  kisasa  pia  unachangia  katika 
kukuza  mbinu  miundo  za  mawasiliano  kusini  mwa  jangwa  la  Sahara  barani  Afrika. 

Mbinu  ya  shirika  la  BAOBAB  katika  kutoa  elimu  juu  ya  haki  za  kibinadamu  za 
wanawake  ni  ya  kutumia  nyezo  mchanganyiko,  uzoefu,  na  vitendo.  Wakufunzi 
hujua  kuwa  wanafunzi  wao  huja  katika  mazingira  ya  wajibu  na  haki  mpya  wakiwa 
na  kapu  la  uzoefu  wa  nyuma  na  kwa  kuegemea  katika  uzoefu  huu,  uhimiza 
wanawake  kueleza  na  kubadilishana  na  wengine  uzoefu  wao  ili  wakufunzi  na 
wanafunzi  wote  waweze  kujifunza  mitazamo  na  ujuzi  mpya.  La  muhimu  zaidi, 
shirika  la  BAOBAB  huwapa  mafunzo  wanawake  katika  ujuzi  ambao  ni  muhimu 
katika  maisha  yao  ya  kikazi  na/au  kibinafsi.  Kwa  mfano,  wakati  linatoa  mafunzo 
katika  utumiaji  wa  programu  za  kompyuta,  shirika  la  BAOBAB  huwafundisha 
wafanyakazi  wake  lenyewe  pamoja  na  watu  wanaojitolea  jinsi  ya  kutumia 
programu  ya  spredshiti  ili  waweze  kuweka  na  kutunza  vizuri  mahesabu  ya  shirika 
au  kupiga  taipu  ili  waweze  kuandika  ripoti  na  masimulizi  yao  wenyewe. 

Wito  wa  shirika  hili  ni:  "Hauwezi  kubadilisha  yaliyopita,  lakini  unaweza 
kujaribisha  kubadilisha  yajayo!"  Kubadilisha,  na  hasa  kuboresha,  maisha  yajayo 
kunajumuisha  utambuzi  wa  kwamba  mtazamo  na  jitihada  za  mtu  zinaweza  kuleta 
matokeo  makubwa  kwa  wengine.  Mafunzo  ya  Kampeni  ya  Mshikamano  kwa  njia  ya 
Barua-pepe  ya  shirika  la  BAOBAB  (BAOBAB's 

Email  Solidarity  Campaign  Training)  na  Mafunzo  yake  ya  Wanawake  na  Sheria 
(Women  and  Law  Programme)  yanaoenyesha  manufaa  ya  muda  mrefu  ya  kukuza 
uwezo,  vipaji,  na  moyo  wa  kujiamini  wa  watu  wengine.  Mafunzo  ya  Kampeni  ya 


84 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


Mshikamano  kwa  njia  ya  Barua-pepe  yalianza  mwaka  wa  1998-99  yakiwa  na 
wanawake  karibu  hamsini  waliokuwa  wakihudhuria  semina  za  mafunzo  ya  barua- 
pepe  na  utumiaji  wa  mtandao  kwa  jumla  ili  kuimarisha  kampeni  za  mshikamano 
kwa  ajili  ya  haki  za  wanwake,  na  kuboresha  mawasiliano  na  kusaidiana  baina  na 
kati  ya  watetezi  wa  haki  za  binadamu  wazungumzao  Kiingereza  na  Kifaransa  kote 
barani  Afrika.  Wanawake  hawa  wanawasiliana  na  wanaendelea  kubadilishana 
habari  na  mbinu.  Wakiwa  na  ujuzi  mpya  au  ulioboreshwa,  wanawake  sasa 
wanashiriki  kikamilifu  katika  mazungumzo  na  mijadala  juu  ya  haki  zao  katika 
ngazi  za  kikanda  na  kimataifa.  Mafunzo  ya  Wanawake  na  Sheria  nayo  hivyo  hivyo 
yalileta  pamoja  vikundi  vidogo  vya  wanawake  na  wanaume  wachache  kufanya 
utafiti  juu  ya  utendaji  na  kuchungua  welewa  na  uzoefu  wa  wanawake  juu  ya  sheria 
Zja  Kiislamu,  kimilla,  na  kiserikali.  Mwanamke  mmoja  aliyeshiriki  atakuwa 
mwanamke  wa  kwanza  kupata  shahada  ya  juu  katika  sheria  za  Kiislamu  kutoka 
chuo  kikuu  cha  nchini  Nigeria.  Naye  atajaribu  kuwaelimisha  wengine  na  pia 
kutumika  kama  mfano  wa  kuigwa  kwa  wanawake  wengine  wanaodhamiria  kuvuka 
vizuizi  vya  kimila  na  kuonyesha  kuwa  wanastahili  nafasi  zao  mpya  katika  jamii. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Shabaha  kuu  ya  BAOBAB  ni  nini? 

•  Unaweza  kulielezaje  mbinu  ya  shirika  hili  la  BAOBAB  kuhusu  utoaji  ushauri?  Ni 
mafao  gani  ya  muda  mrefu  na  muda  mfupi  ya  mbinu  hii?  Je,  unaona  kuna  mambo 
yo  yote  yasiyokuwa  na  mafao  katika  mbinu  hii? 

•  Ni  vitu  gani  vingine  unavyoweza  kuongeza  katika  mpango  wa  ushauri? 

•  Mshauri  bora  ana  tabia  gani?  Je,  mshauri  anaweza  kuwa  mshauriwa? 

•  Ni  jukumu  gani  teknolojia  inachangia  katika  jitihada  za  B AOB AB  kukuza  uwezo 
na  vipaji  vya  wanawake? 

•  Ni  nini  faida,  kwa  mfano,  ya  kufundisha  wafanyakazi  wa  BAOBAB  na 

watumishi  wenye  kujitolea  kutumia  programu  ya  kompyuta  ya  Excel?  Jinsi  gani 
mbinuhii  yamafunzo  ya  kutumia  programu  za  kompyuta  inaweza  kuwanufaisha 
washiriki  wanaohusika?  Jinsi  gani  inalisaidia  shirika  la  BAOBAB?  Jinsi  gani 
inaisadiajamii? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  unaweza  kuelezea  au  kufasili  shughuU  ya  ushauri? 

•  Je,  umewahi  kufaidika  na  ushauri?  Unaweza  kufikiria  tukio  lo  lote  ambamo 
ushauri  uUweza  kukusaidia? 

•  Je,  umewahi  kuwa  mshauri?  Eleza  wengine  mbinu  za  ushauri  ulizowahi  kutumia 
au  ungependa  kuzitumia  katika  maisha  yako  ya  kibinafsi  na/  au  ya  kikazi.  Ni 
faida  gani  ulipata  ulipotoa  huduma  ya  usahuri. 

•  Jinsi  gani  ushauri  unaweza  kutumiwa  na  wanawake  Ui  kuwasaidia  wanawake 
wengine? 


"  Habari  hii  inatokana  na  taarifa  aliyoituma  Ayesha  Imam  pamoja  na  mahojiano  ya  simu  ya  tarehe  10 
Januari,  2001  kati  yake  na  Women's  Leaming  Partnershp. 


85 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Zoezi :  Kuandaa  Mpango  wa  Ushauri  katika  Jumuia 

Ruhusu  kiasi  cha  muda  wa  saa  moja  na  clal<il<a  l<umi  na  tano  l<wa  zoezi  hili. 

Mpango  wa  ushauri  unaweza  kuwa  mpango  huru,  mradi  unaojitegemea  katika 
jamii,  kama  vile  mpango  wa  mafunzo  baada  ya  saa  za  shule  ambamo 
wanafunzi  wa  umri  mdogo  wanakutana  na  wanafunzi  wa  umri  mkubwa  kwa 
ajili  ya  ushauri.  Au,  mradi  unaweza  kuegeshwa  katika  jumuia  au  ushirika 
mkubwa  zaidi,  kama  vile  mpango  uliounganishwa  na  wodi  ya  wazazi  katika 
hospitali  ambao  upanga  akina  mama  wapya  kukutana  na  akina  mama  wenye 
uzoefu  mkubwa  zaidi  kwa  ajili  ya  ushauri.  Katika  zoezi  hili,  vikundi  vidogo 
vidogo  vitaandaa  mpango  wa  ushauri  wa  jinsi  yao  wenyewe  ambao  unaingia 
vizuri  katika  mojawapo  ya  aina  zilizoelezwa  hapo  juu— mradi  huru  au 
ulioegemezwa  kwa  mradi  mkubwa. 

1.    Ligawe  kundi  katika  vikundi  vidogo  vidogo  vya  kati  ya  washiriki  watatu  na 
washiriki  watano.  Angalau  mwanakikundi  mmoja  katika  kila  kikundi 
atafanya  kazi  ya  kuandika  mambo  muhimu,  na  huyo  huyo  au  mtu 
mwingine  aliyejitolea  atatakiwa  kutoa  taarifa  ya  majadiliano  ya  kikundi 
kwa  kundi  zima  la  semina.  Kwa  karibu  muda  wa  dakika  20-30,  kila  kikundi 
kizingatie  na  kujadili  haya  yafuatayo: 

•  Ni  watu  wa  aina  gani  ambao  mpango  wenu  unalenga 
kuwasaidia?  Baadhi  ya  mifano  inajumuisha  wasichana 
wadogo  walio  katika  shule  moja  ya  kijijini  au  mjini  ambao 
wanataka  kuwa  viongozi  wakiishakuwa  watu  wazima,  akina 
mama  wa  nyumbani  wanaotamani  kuanzisha  biashara  yao  ya 
nyumbani,  au  wanawake  ambao  ndio  kwanza 
wamechaguliwa  katika  nyadhifa  za  uongozi.  Vikundi  vinaweza 
kutumia  mfano  wo  wote  kati  ya  hii  iliyotolewa  au  kubuni  wa 
kwao  wenyewe  kutegemeana  na  mahitaji  ya  ushauri  na  ulezi 
wanayoona  katika  jamii  au  maishani  mwao 

•  Ni  aina  gani  ya  watu  mnaofikiri  watakuwa  na  ujuzi  wa  kutosha 
kutoa  usahuri  kwa  wasahuriwa  watarajiwa  mlilobainisha?  Je, 
wapo  watu  wenye  uzoefu  wa  kibinafsi,  maarifa  ya  kitaalamu, 
au  sifa  nyinginezo  ambazo  zitakuwa  za  mafao  makubwa  kwa 
waliokusudiwa? 

•  Ni  kwa  jinsi  gani  washauri  watawasaidia  na  washauriwa?  Je, 
watakuwa  wanakutana  kila  wiki,  wataendesha  semina  ya 
mafunzo,  watashiriki  pamoja  katika  baadhi  ya  shughuli? 
Watakuwa  wanakutana  kwa  muda  gani?  Mara  ngapi? 

•  Je,  washauriwa  au  washauri  katika  mpango  huu  watatokea 
kuletwa  pamoja  kama  kundi  ili  kukutana  na  wenzao  kwa  ajili 
ya  kusaidiana  na  ushauri?  Ni  mambo  gani  itafaa  yafanyike 
katika  mkutano  kama  huu? 

•  Fikiria  mahitaji  ya  washauriwa  na  kwa  jinsi  gani  mpango  huu 
unaweza  kukidhi  kwa  uthabiti  mahitaji  hayo.  Vile  vile,  ni 
muhimu  mfikirie  mahitaji  ya  washauri  najinsi  gani  mpango 
huu  utapangwa  ili  utoe  nafasi  ya  kukidhi  kiu  yao  ya  kutoa 
ushauri  na  kuridhisha  nafsi  zao  pia. 


86 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


2.   Vikundi  vidogo  vidogo  vinaporejea  na  l<ul<utana  l<ama  l<undi  zima  la 
semina,  mtu  mmoja  l<utol<a  i<ila  l<il<undi  ataeleza  mpango  wa  usliauri  wa 
l<il<undi  ciial<e.  Wasliiril<i  wa  semina  wanaweza  l<uuiiza  maswaii  au  l<utoa 
maoni  yao  na  mapendel<ezo  juu  ya  mipango  ya  usahuri  inayowasilishwa 
l<utol<a  vil<undi  vido  vidogo. 


Uchunguzi 

•  Ni  kitu  gani  ulichopendelea  au  kuchukia  katika  zoezi  hili? 

•  Je,  lilikuwa  jambo  gumu  kwako  kutathmini  au  kutoa  maoni  juu  ya  mipango 
ya  ushauri  ya  vikundi  vingine?  Kwa  nini? 

•  Je,  zoezi  hiU  Ulikusaidia  kupata  fikiria  njia  mpya  na  bunifii  za  kuanzisha 
mpango  wa  usahuri  katika  jamii  yako?  Kama  ni  ndiyo,  ni  njia  zipi? 


87 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Tunahitaji  kuleta  uwezekano  wa  matumizi  ya  mtandao 
kwa  watu  wote  ulimwenguni  na  hiyo  haihusishi  tu 

mashini  za  kompyuta  na  matumizi  yake  , 
bali  pia  utengenezaji  wa  programu  zinazozingatia 

utamaduni,  lugha,  najumuia  husika. 

"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


88 


KIKAO  CHA  KUMI 


Tunahamasishaje  kwa  ajili  ya  Vitendo? 

Shabaha  zaKikao 

■  Kuchunguza  mbinu  za  uhamasishaji  wa  kampeni. 

■  Kujadili  juu  ya  vipengee  vipi  ni  muhimu  katika  mpango  wo  wote  wa 
shirika  unaopaswa  kutekelezwa  ikiwa  ni  pamoja  na  kubaini  maono, 
kuweka  malengo,  kufafanua  mbinu,  kukusanya  nyenzo  zote  na 
watendaji  wanaohitajika,  kutekeleza  shughuli  katika  mtindo  wa 
kujumuisha  na  kushirikisha,  na  kuweka  vigezo  vya  kutathmini  ubora. 

■  Kutafakari  na  kuchungua  jukumu  la  teknolojia  ya  mawasiliano— 
baadhi  ikiwa  ni  simu,  mashini  za  faksi,  kompyuta,  na  mtandao— 
katika  jitihada  za  kuhamasisha  kijamii  ndogo,  kitaifa,  na  kimataifa. 

Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  habari  ifuatayo  kuhusu  kampeni  ya  kimataifa  ya  kupiga 
marufuku  matumizi  ya  mabomu  ya  ardhini.  Jadili  katika  kundi  hatua 
zinazochukuliwa  na  washiriki  katika  kampeni  hii  kuhamasisha  uungwaji  mkono 
wa  dunia  nzima  kwa  ajili  ya  Mkataba  wa  Kimataifa  wa  Kupiga  Mamfuku 
Mabomu  ya  Ardhini.  Maswali  yanayofuatia  yanaweza  kusaidia  kuongoza 
majadiliano  ya  kundi. 


Baadhi  ya  washiriki  wanaweza  kuwa  na  hoja  nzito  juu  ya  mada  hii  kuliko 
wengine  na  hivyo  kutaka  kushiriki  kikamilifu  katika  majadiliano  ya  msingi 
ambayo  baadaye  yanaweza  kuelekea  kwenye  majadihano  ya  kundi  zima. 
Jaribu  kutumia  mbinu  ya  usimamizi  ya  kuwafanya  washiriki  kila  mmoja 
amuone  na  kumsikia  mwingine  ih  kuleta  mazungumzo  ya  kina  na  ya  moja 
kwa  moja  kwenye  mada  (angalia  Kiambatisho  B  kwa  taarifa  zaidi). 


89 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kampeni  ya  Kimataifa  ya  Kupiga  Manifiilcu  Matumizi  ya 
Mabomu  ya  Ardhini 

Mbegu  za  kwanza  za  Kampeni  ya  Kimatifa  ya  Kupiga  Marufuku  Mabomu  ya 
Ardhini  fntemational  Campaign  to  Ban  Landmines  (ICBL))  zilipandwa  katika 
miaka  ya  mwishoni  mwa  1980  na  mwanzoni  mwa  1990  kupitia  jitihada  za 
mbalimbali  tofauti  za  mashirika  yasiyokuwa  ya  kiserikali  (NGOs)  katika  nchi 
zinazotengeneza  mabomu  ya  ardhini.  Katika  kipindi  cha  mika  50  iliyopita, 
mabomu  ya  ardhini  yamesababisha  vifo  vingi  na  majeraha  mengi  kuliko  silaha  za 
nyuklia,  kibayolojia,  na  kemikali  zikiwekwa  pamoja.  Baada  ya  kutambua  mgogoro 
wa  kibinadamu  uliyokuwa  ukinyemelea  wa  mamilioni  ya  mabomu  ya  ardhini 
yaliyosambaa  katika  mamia  ya  nchi  duniani  kote,  mashirika  machache  yasiyokuwa 
ya  kiserikali  (NGOs)  yaliunganisha  jitihada  zao  kulishughulikia  suala  hili.  Ili 
waweze  kulitokomeza  kabisa  tatizo  hili,  walikubaliana  kuwa  silaha  zenyewe  ni 
lazima  zitokomezwe.  Jitihada  yao  ya  pamoja  ililenga  kwenye  upitishaji  wa  sheria 
za  kupiga  marufuku  mabomu  haya  kitaifa,  kikanda,  na  kimataifa.  Walianza  kwa 
kujenga  umoja  wa  kimataifa  wa  NGOs  katika  ngazi  za  jamii  ndogo  ndogo,  kitaifa, 
na  kimataifa  kushiriki  katika  jitihada  za  kampeni  hiyo. 

Nguvu  na  mategemeo  ya  kampeni  ya  ICBL  ilikuwa  ni  kutong' ang' ania  njia  moja  tu 
ya  ufumbuzi.  Mawazo  na  mitazamo  yote  ilikaribishwa.  Ulikuwa  ni  umoja  wa 
mashirika  ambao  ulikuwa  na  muundo  uliokuwa  namitazamo  na  utaalamu  mbali 
mbali.  Ili  kukwepa  kuunda  urasimu  ambao  ungekuwa  unatoa  amri  kwa  mashirika 
kutimiza  wajibu  wake,  washirika  wa  ICBL  waliona  kuwa  matokeo  mazuri 
yangepatikana  iwapo  kila  NGO  itaamua  mwelekeo  wake  wa  shughuli  zake.  Kwa 
njia  hii,  NGOs  yangeweza  kutekeleza  mambo  au  vipengee  vya  jitihada  hizi  ambayo 
yalikuwa  nadani  ya  mipaka  ya  mamlaka  na  muundo  wake  wa  kishirika.  Mashirika 
yaliyokuwa  yakishughulikia  masuala  ya  kitaifa  yalitia  shinikizo  serikali  za  nchi 
katika  ngazi  ya  kitaifa,  wakati  yale  mashirika  yaliyokuwa  yakishughulikia  masuala 
ya  kimataifa  yalielekeza  jitihada  zake  katika  ngazi  za  kimataifa. 

Kitu  kilichoanza  na  washiriki  wachache,  haukupita  muda  ikawa  kampeni  kubwa 
iliyokuwa  na  zaidi  ya  mashirika  1,200  kutoka  nchi  zilizoshiriki  80.  Mikutano  ya 
kitaifa,  kikanda,  na  kimataifa  nayo  haikuchelewa  kuanza  kupata  idadi  kubwa  sana 
ya  mashirika  yaliyokuwa  yamejitolea  muda  wao,  watumishi,  na  mali  yao 
kuendesha  kampeni  hiyo.  Ili  mashirika  mengi  kama  hayo  na  watu  wengi  duniani 
kote  kuweza  kutekeleza  lengo  lao  kwa  ufanisi,  mawasiliano  ya  wazi  na  madhubuti 
kilikuwa  ni  kitu  cha  lazima.  Teknolojia  ya  kisasa  ya  habari  na  mawasiliano  ilitoa 
mchango  mkubwa  sana  katika  kufanikisha  jitihada  za  uhamasishaji.  Baadhi  ya 
mbinu  zilizofanikisha  ilikuwa  ni  pamoja  na  taarifa  rasmi  za  habari,  habari  za  kila 
wakati  kadri  matukio  yanavyotokea,  kujulishana  ukweli  na  takwimu,  na  maombi  ya 
haki  kutoka  kwa  umma  wa  wananchi  ya  ICBL  kiasi  kwamba  serikali  zilianza 
kutegemea  kampeni  hiyo  kupata  taarifa  na  habari  zilizokuwa  sahihi  na  kuwasili 
katika  wakati  unaofaa  kuliko  habari  zilizokuwa  zinapatikana  kupitia  vyombo  vya 
kawaida  vya  serikali. 

Mwanzoni,  kampeni  ya  ICBL  kwa  kiasi  kikubwa  ilitegemea  matumizi  ya  simu, 
mashini  za  faksi,  na  barua  za  kawaida  za  posta.  Jody  Williams,  mtunukiwa  wa 
Tunzo  ya  Amani  ya  Nobel  kwa  juhudi  yake  aliyofanya  juu  ya  kupiga  marufuku 
matumizi  ya  mabomu  ya  ardhini,  alieleza  matumizi  ya  faksi 
katika  miaka  ya  mwanzoni  mwa  kampeni  akisema:  "  faksi  kilikuwa  chombo  kipya 
na  chenye  'kusisimua' .Habari  zilizokuwa  zikitufikia  karibu  papo  kwa  papo  kupitia 
kwenye  faksi  zilikuwa  zikifikiriwa  kuwa  na  umuhimu  zaidi—na  kwa  hiyo  zilistahili 


90 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


kushughulikiwa  haraka — kuliko  zile  zilizokuja  kwa  barua  za  kawaida. "  Kutegemea 
sana  faksi  na  simu  ilikuwa  ni  njia  ya  gharama  kubwa  lakini  yenye  ufanisi  mkubwa. 
Kampeni  ilipoanza  kupanuka  na  kuingia  katika  nchi  za  Kusini  zilizokuwa 
zimeathirika  kwa  mabomu  haya,  washirika  wake  waligeukia  matumizi  ya  barua- 
pepe.  Ingawa  bado  njia  ya  barua-pepe  ilikuwa  ya  ghali  na  ngumu  kutumiwa  katika 
sehemu  nyingi  za  dunia,  ilikuwa  na  faida  kubwa  za  gharama  na  muda  kuliko 
mawasiliano  yafaksi. 

Kwa  kawaida,  NGOs  na  serekali  mara  kwa  mara  huhojiana  na  kujibizana  kama 
vile  washindani.  Kufuatana  na  hali  hiyo,  sehemu  ya  mbinu  ya  uhamasishaji  ya 
kampeni  hii  kwa  makusudi  kabisa  ilijihusisha  na  kubuni  na  kukuza  uhusiano  mzuri 
katika  ya  mashirika  yaliyoshiriki  na  serikali  za  nchi  zao.  Kampeni  iliziomba 
serikali  kuchukua  jukumu  la  kujenga  mazingira  ya  umoja  na  ufanisi  kwa  njia  ya 
kuunda  jumuiya  ya  serikali  zinazounga  mkono  upigaji  marufuku  wa  mabomu  ya 
ardhini  ambayo  ingeendeleza  na  kulinda  masilahi  ya  kitaifa  ya  nchi  zao.  Mnamo 
mwaka  1996,  kampeni  ya  umoja  wa  ICBL  ilikuwa  imefanikiwa  kuungwa  mkono  na 
idadi  kubwa  ya  serikali  pamoja  na  maelfu  ya  mashirika  yasiyokuwa  ya  kiserikali 
(NGOs)  yanayojishughulisha  na  misaada  ya  kibinadamu,  watoto,  amani,  askari 
wastaafu,  matibabu,  maendeleo,  udhibiti  wa  silaha,  dini,  mazingira,  na  wanawake. 
Katika  mwaka  huo  huo  serikali  ya  Canada  ilitoa  ufadhili  wa  kuwa  mwenyeji  wa 
mkutano  jijini  Ottawa  ambao  ungehusika  na  kuunda  mpango  wa  utekelezaji  wa 
kierikali  katika  ngazi  za  juu  kwa  ajili  ya  utekelezaji  wa  kupiga  marufuku  mabomu 
hayo.  Serikali  ya  Canada  ilishirikiana  kwa  karibu  sana  na  wanachama  wa  ICBL, 
na  ilizipa  serikali  nyingine  changamoto  ya  aina  yake  ya  kujadiliana  na  kuafikiana 
juu  ya  mkataba  wa  kimataifa  wa  kupiga  marufuku  mabomu  hayo  ambao  ni  rahisi 
na  usiokuwa  tata  katika  kipindi  cha  mwaka  mmoja. 


Majadiliano  yaliyofuatia  yalikuwa  ya  aina  ya  kipekee  kwa  sababu  ya  kiasi 
ambacho  serikali  zilitegemea  wanachama  wa  ICBL  kwa  habari  na  utaalamu  wa 
kiufundi.  Matokeo  yake  ni  kwamba  nchi  za  ukubwa  wa  kati  na  wa  chini  zilishikilia 
msimamo  wa  kuunga  mkono  mkataba  ambao  ulifikiriwa  kama  tishio  kwa  uhuru  wa 
baadhi  ya  nchi  kubwa.  Mnamo  Desemba  1997,  serikali  121  zilirudi  tena  Ottawa 
kuweka  sahihi  Mkataba  wa  Kimataifa  wa  Kupiga  Marufuku  Mabomu  ya  Ardhini 
(the  international  Mine  Ban  Treaty).  Lloyd  Axworthy,  Waziri  wa  Mambo  ya  Nje  wa 
Canada,  aliielezea  kampeni  ya  kupiga  marufuku  mabomu  ya  ardhini  katika  hotuba 
yake  ya  ufungaji  wa  mkutano  kama  "dhamira  inayoendelea  kuimarisha  ubia  na 
ushirikiano  ambao  utatuwezesha  sisi  sote  kufanikiwa  katika  kufikia  malengo  yetu. " 
Tarehe  1  Machi,  1999,  Mkataba  wa  Kupiga  Marufuku  Mabomu  ya  Ardhini  ulikuwa 
sheria  ya  kimataifa. 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  nini  ilikuwa  shabaha  ya  msingi  ya  ICBL?  Kwa  nini  washirika  wa  kampeni  hii 
waliunda  shabaha  yao  kwa  namna  hii? 

•  Jinsi  gani  unaweza  kufafanua  muundo  wa  kampeni  hii?  Ni  faida  gani  za  muundo  huu? 
Je,  unaweza  kubaini  udhaifu  wo  wote? 


Habari  hii  juu  ya  Kampeni  ya  Kimataifa  ya  Kupiga  Marufuku  Mabomu  ya  Ardhini  imechulmliwa  kutoka 
katika  makala  ya  Jody  Williams,  "The  International  Campaign  to  Ban  Landmines:  A  Model  for  Disarmament 
Initiatives?"  ambayo  inakutwa  http://www.nobel.se/peace/articles/williams/  na  kutoka  saiti  ya  World  Council 
of  Churches  http://www.wcc-coe.org/wcc/what/intemational/landmines/mines-e.html. 


91 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kwa  nini  mawasiliano  yalikuwa  muhimu  katika  kampeni  hii? 

Jinsi  gani  washiriki  kwenye  kampeni  hii  waliweza  kurahisisha  mawasiHano  baina  ya 
watu,  mashirika,  na  serikali  nyingi  kiasi  hicho  duniani  kote? 

Ni  kitu  gani  kilichofanya  ICBL  kuwa  na  mafanikio  na  mfano  wa  kugwa  kwa  kampeni 
nyinginezo? 

Ni  vitu  gani  vya  msingi  katika  mpango  wo  wote  ule  wa  uhamasishaji? 


Zoezi:  Kuhamasisha  Kwa  Ajili  ya  Msaada 

Ruhusu  kiasi  clia  muda  wa  dakil<a  30-40  kwa  zoezihili. 

Tetemeko  za  Ardhi  Lawaacha  Mamilioni  ya  Watu  Bila  Nyumba,  Maji  Safi, 
na  Matibabu 

Tarehe  1 3  Januari  2001 ,  tetemeko  la  ardhi  lenye  ukubwa  wa  7.6  kwa  Kipimo  cha 
Richter,  lilitikisa  pwani  ya  El  Salvador,  kiasi  cha  maili  65  kusini-magharibi  mwa  San 
IVIigeul,  huku  likifuatiwa  na  miporomoko  ya  ardhi  iliyokaribia  200  na  pia  mishituko 
zaidi  ya  1 ,950.  Tetemeko  hilo  la  ardhi,  lilisababisha  vifo  vya  watu  zaidi  ya  800  na 
majeruhi  zaidi  ya  4,500.  Karibu  nyumba  92,000  ziliharibiwa  kabisa  na  nyingine 
1 30,000  ziliharibiwa  kidogo.  Zaidi  ya  shule  1 ,200  pamoja  na  mashamba  30,000 
yaliharibika  kabisa  na  kiasi.  Idadi  ya  watu  wote  waliokumbwa  na  shida  hiyo  ilikuwa  ni 
zaidi  ya  milioni  1 .1  .^' 

Igizo:  Kundi  la  akina  mama  wanne  katika  jamii  yako  wanakutana  katika  maongezi 
ya  kawaida  karibu  mara  moja  kila  wiki  wakielezana  habari  na  visa  juu  ya  familia  zao, 
wakipeana  ushauri,  na  kujenga  urafiki  na  kusaidiana.  Siku  moja  mchana, 
mmojawapo  wa  wanawake  hao  analeta  habari  iliyochapishwa  katika  gazeti  la  mjini 
hapo  juu  ya  tetemeko  la  ardhi  huko  El  Salvador.  Ana  jamaa  yake  wa  karibu 
aliyeponea  chupu  chupu  maafa  ya  tetemeko  la  ardhi  yaliyotokea  katika  nchi  nyingine 
na  kwa  hiyo  anajaribu  kufuatilia  tukio  hilo  la  El  Salvador  kwa  makini  sana. 
Anawasomea  kwa  sauti  wenzake  habari  hiyo  iliyo  kwenye  gazeti  ambao  nao 
wanakubaliana  naye  kuwa  hili  janga  litakuwa  lim  esababisha  madhara  yasiyo  na 
kifani  kwa  akina  mama  ambao  ni  lazima  waangalie  watoto  wao  katika  hali  hii  ngumu. 
Mwanamke  mmoja  katika  kundi  anapendekeza  kwamba  ni  muhimu  wachukue  hatua 
ya  kusaidia  akina  mama  walioathiriwa  na  tetemeko  hilo.  Anaungwa  mkono  na 
wanawake  wengine  ambao  mara  moja  wanaanza  kupanga  mbinu  yao  ya  kutekeleza 
hiyo  azma. 

1 .  Kundi  la  wanasemina  linagawanyika  katika  vikundi  vidogo  vidogo  vya  watu  wanne 
wanne.  Kila  kikundi,  kama  wanawake  hao  wanne  walivyofanya  katika  igizo  la  hapo  juu, 
kitaweka  mpango  wake  wa  utekelezaji  wa  kusaidia  akina  mama  ambao  wamepatwa  na 
shida  kutokana  na  tetemeko  la  ardhi  huko  El  Salvador. 

2.  Baadhi  ya  maswali  ambayo  kila  kikundi  kijaribu  kuyashugulikia  ni  kama  ifuatavyo: 

•  Jinsi  gani  mnapendelea  kusaidia  akina  m  ama?  Ni  aina  gani  ya  msaada  ambao 

mngependa  kutoa?  kampeni  yenu  itakuwa  ya  aina  gani? 

•  Je,  kampeni  yenu  itakuwa  ya  ngazi  gani,  ngazi  ya  mji/kijiji,  ya  kitaifa,  ya  kikanda,  au 

ya  kimataifa? 

•  Je,  mtatumia  mbinu  gani  ya  kuhamasisha  kwa  ajili  ya  kuungwa  au  kukuza  uungwaji 

mkono.  Ni  shughuli  zipi  mtazifanya? 


Hilini  tukio  lakweli.  Angalia http://www.cnn.com/2001AVORLD/americas/01/15/quake.04. 


92 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


•  Je,  ni  nji  ya  l<ufaa  kuwaomba  wanawal<e  wengine  l<ushiril<i  l<atil<a  l<uwasaidia  al<ina 
mama  hao?  Kwa  nini?  Je,  mnafil<iri  wanaume  nao  wanaweza  kuitil<a  wito  huo? 

•  Je,  kikundi  chenu  kinaweza  kutumia  faida  za  teknolojia  ya  mawasiliano,  au  njia 
nyingine  za  teknolojia  ya  habari,  kama  vile  makala  za  magazetini  au  vipindi  vya 
kielimu  vya  redio  au  televisheni,  kuhamasisha  uungwaji  mkono  zaidi? 

•  Ni  ushirika  gani  unaowezekana  mnaofikiri  kwamba  unaweza  kuwasaidia  kufikia 
malengo  yenu? 

•  Mtatumia  njia  zipi  kufanya  tathmini  ya  kujua  iwapo  mnafanikiwa  au  la?  Mtatumia 
vigezo  gani? 

•  Mtagawanaje  majukumu  baina  yenu  ili  kuendesha  shughuli  zenu  kwa  ufanisi  zaidi? 

3.  Wanakikundi  wanapaswa  kuandika  orodha  ya  mambo  watakayofanya,  wakionyesha 
hatua  watakazofuatia  katika  kipindi  cha  wiki  chache  zijazo  ili  kutekekeleza  mpango  wao. 

4.  Vikundi  vyote  vikiishamaliza  kuweka  mipango  yao  ya  utekelezaji,  washiriki  wote 
watarudi  tena  kwenye  mkao  wa  kundi  zima  la  semina.  Mtu  aliyejitolea  kautoka  kila 
kikundi  ataeleza  kwa  kifupi  mbinu  ya  uhamasishaji  ya  kikundi  chake. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Hatua  gani  zilichukuliwa  na  kikundi  chako  katika  kupitisha  maamuzi? 

•  Ni  sehemu  gani  ilikuwa  ngumu  sana  katika  kuunda  mbinu  yenu  ya  uhamasishaji? 

•  Je,  ingekuvra  rahisi  au  ngumu  zaidi  kufanya  uamuzi  juu  ya  hatua  mahususi 
zinazohitajika  kuchukuliwa  kama  wangekuwepo  watu  wengi  zaidi  katika  kikundi 
chenu? 

•  Je,  mlifikia  je  makubaliano  ya  kugawanya  majukumu?  Je,  kuandaa  orodha  ya 
majukumu  ilisaidia  kuweka  wazi  ni  nini  lingekuwa  jukumu  la  kila  mwanakikundi? 
Je,  njia  hiyo  ya  orodha  Uisaidia  mambo  mengine?  Kama  ni  ndiyo,  ni  kwa  vipi? 
Kama  siyo,  kwa  nini? 

•  Je,  shughuU  za  kikundi  chako  zinaonekana  kuwa  za  kikweli?  Kwa  nini? 

•  Baada  ya  kusikia  maelezo  ya  shughuli  za  vikundi  vingine,  ,je  kuna  jambo  lo  lote 
ambalo  mngependa  kuongezea  kuboresha  mpango  wa  kikundi  chenu? 


Uchunguzi 

•  Je,  zoezi  hili  lilikusaidia  kukupa  maarifa  ya  kufikiria  mpango  wako  binafsi  wa 
kampeni  au  wa  mradi  juu  ya  tatizo  jingine  tofauti  na  hili?  Kwa  nini? 

•  Kama  ukifikiria  kuanzisha  kampeni  yako  mwenyewe,  unafikiri  itakuwa  ya  aina 
gani  na  ni  jinsi  gani  utaiendesha? 


93 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kazi  ya  pamoja  ndio  liali  lialisi  ya  jumuia  zilizo  katika  mafunzo. 
Kazi  ya  pamoja  huhusisha  kuheshimiana,  kukubali  utofauti,  na  ukarimu 
katika  ngazi  ya  mtu  binafsi,  na  pia  uwezo  wa  kusuluhisha  mgogoro, 
kuleta  watu  pamoja  katika  kufanya  maamuzi  na  utekelezaji  wa 

maamuzi, 

na  kujenga  timu  katika  ngazi  ya  shirika. 


"Misingi  ya  Ujenzi  wa  Uongozi" 


94 


KIKAO  CHA  KUMI  NA  MO.TA 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kugawanya 
Majulcumu  na  Matolceo? 

Shabaha  za  Kikao 

■  kuchambua  jinsi  ya  kuanzisha  utamaduni  wa  kugawanya 
madaraka  na  ushirikishaji  ndani  na  baina  ya  mashirika 
yanayofanya  kazi  kwa  kushirikiana. 

■  Kujadili  mbinu  za  kutumia  kikamilifu  vipaji  na  uzoefu  wa 
washirika  mmoja  mmoja  katika  jitihada  za  kampeni  ya  pamoja. 

■  Kufanya  kazi  kama  timu  kuunda  shirika  dhahania  ambalo 
linajumuisha  sifa  zote  nzuri  zilizochunguzwa  na  kujadiliwa 
katika  semina  hii  nzima. 


Mapendekezo  ya  Usimamizi 

Soma  kwa  sauti  habari  hii  inayofuatia  kuhusu  jinsi  gani  mashirika  mengi 
yalivyoshirikiana  katika  kazi  ya  kupitisha  Sheria  ya  Unyanyasaji  wa  Njmmbani 
nchini  Malaysia  (Malaysia's  Domestic  Violence  Act).  Jadili  katika  kundi  la 
semina  juu  ya  mbinu  zilizotumiwa  na  mashirika  kuratibu  juhudi  zao  na 
kugawiana  wajibu.  Maswali  yanayofuatia  habari  hii  yanaweza  mwongozo  wa 
majadiliano  ya  kundi.  Baada  ya  maswali  ni  zoezi  lililoundwa  kwa  namna  ya 
kuwasaidia  washiriki  kuunda  akilini  shirika,  taasisi,  au  kampeni  yao  wenyewe 
ya  kufikirika  ambayo  inatimiza  vigezo  vya  kiuongozi  ambavyo  wamevibaini  na 
kuvijadih  katika  vikao  vyote  vya  semina  hii.  Katika  Kikao  cha  12,  kila  mshiriki 
atapata  nafasi  ya  kueleza  juu  ya  shirika  lake  la  kufikirika  mbele  ya  kundi  lote  la 
semina. 


Mbinu  ya  usimamizi  katika  kikao  hiki  inaweza  kuhusisha  kufanya 
majadiliano  ya  kundi  zima  au  kugawa  washiriki  katika  vikundi  vidogo 
vidogo  (angalia  Kiambatisho  B  kwa  mapendekezo  zaidi) 


95 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kampeni  Kwa  Ajili  ya  Kufianilcislia  Sheria  ya  Unyanyasaji 
wa  Nyumbani  Nchini  Malaysia 

Malaysia  ilikuwa  ni  jamii  ya  Kiislam  ya  kwanza  kupitisha  na  kutekeleza  sheria 
inayotambua  unyanyasaji  wa  nyumbani  kama  tendo  la  uhalifu.  Juhudi  za 
ushirikiano  wa  madhehebu  mbalimbali  za  kupitisha  muswada  wa  sheria  ya 
unyanyasaji  wa  nyumbani  na  utashi  wa  kisiasa  wa  kuufanya  huo  muswada  kuwa 
sheria  zilichukua  miaka  kumi  na  mmoja.  Haya  yalikuwa  ni  matokeo  ya  juhudi  za 
mshikamano  wa  umma  wa  maelfu  ya  wanawake  na  wanaume  waliounga  mkono 
na  kukemea  unyanyasi  huu.  Hatimaye,  shughuli  zilizoendeshwa  na  mashirika  ya 
wanawake  na  watu  wengine  waliounga  mkono  kwa  kushirikisha  na  na  kwa  njia  ya 
kidemokrasia  zilileta  mafanikio  ya  kutungwa  na  kupitishwa  kwa  Sheria  ya 
Unyanyasaji  wa  Nyumbani  (Domestic  Violence  Act  [DVA]). 

Historia  ya  kupitishwa  kwa  DVA  inaanzia  mwaka  wa  1982  ambapo  Shirika  la 
Msaada  kwa  Wanawake  la  Malaysia  (Malaysia's  Women's  Aid  Organization 
[WAO])  lilipofungua  kwa  mara  ya  kwanza  makazi  ya  kujisetiri  kwa  ajili  ya 
wanawake  waliokuwa  wanapigwa  na  waume  zao.  Matatizo  ambayo  wafanyakazi 
wa  ustawi  wa  jamii  na  wanasheria  walikumbana  nayo  katika  jitihada  zao  za 
kuwatetea  na  kuwasaidia  akina  mama  waathirika,  bila  kuchelewa  yalionyesha 
udhaifu  mkubwa  uliokuwemo  katika  sheria  za  Malaysia.  Katika  mwaka  huo  huo, 
Chama  cha  Wanasheria  Wanawake  (the  Association  of  Women  Lawyers  [AWL[) 
kilianza  kufuatilia  kwa  karibu  sana  ongezeko  la  upendeleo  dhidi  ya  waathirika  wa 
unyanyasaji  wa  nyumbani  na  ubakaji  uliokuwa  ukifanywa  katika  mahakama  za 
nchini  Malaysia.  Tawi  la  Wanawake  la  Muungano  wa  vyama  vya  Wafanyakazi 
vya  Malaysia  (Malaysian  Trade  Union  Congress  [MTUC[),  muungano  ambao 
unajumuisha  vyama  kadhaa  vya  wafanyakazi,  lilikuwa  likikabiliwa  na  matatizo 
yake  lenyewe  ya  kuendesha  mashtaka  ya  kesi  za  unyanyasaji  wa  kijinsia  kwa 
sababu  hapakuwepo  na  sheria  kujengea  hoja  katika  utetezi  wa  kesi  kama  hizo. 
Utafiti  juu  ya  wanawake  walioajiriwa  uliofanywa  hivi  karibuni  na  Chama  cha 
Wanawake  wa  Chuo  Kikuu  (the  University  Women's  Association  [UWA[), 
umeonyesha  kwamba  ongezeko  la  nafasi  ya  wanawake  kupata  ajira,  pia 
imeongeza  kuwaweka  akina  mama,  kote  mjini  na  vijijini,  katika  mazingira  ya  aina 
mbalimbali  ya  uonevu.  Wakati  huo  huo,  utafiti  mkubwa  uliofanywa  na  shirika  la 
walaji  (Selangor  and  Federal  Territory  Consumers  Association  [SCA[) 
ulionyesha  mchango  mkubwa  wa  vyomho  vya  habari  katika  kuendeleza  mawazo 
na  mitazamo  na  imani  potovu  juu  ya  wanawake.  Kwa  kutambua  kuwa  tafiti  na 
matokeo  ya  tafiti  hizo  juu  ya  unyanyasaji  dhidi  ya  wanawake  vilichimbuka  kutoka 
kwenye  chimbuko  moja,  katika  mwaka  wa  1985  mashirika  haya  matano  yalivunta 
nguvu  zao  pamoja  na  kuunda  muungano  wa  utendaji  (a  joint  action  group  [JAG[) 
ili  kufanya  jitihada  za  pamoja  kuhusu  ajenda  moja  ya  kuendeleza  na  kulinda 
wanawake. 


Muda  mfupi  baada  ya  kuundwa  kwa  JAG,  wanamuungano  huo  waliamua 
kuandaa  semina,  warsha,  na  maonyesho  juu  ya  unyanyasaji  dhidi  ya  wanawake 
katika  nchi  nzima  ili  kuamsha  ari  na  utambuzi  wa  tatizo  hilo.  Kila  moja  ya 
mashirika  hayo  matano  lilichukua  majukumu  mahususi  kuhusiana  katika 
uratibishaji  wa  matukio  hayo.  Kwa  vile  WAO  kilikuwa  na  ofisi  zilizokuwa  na  vifaa 
vya  kisasa  vya  mawasiliano  kama  vile  simu  na  mashini  za  faksi,  kilichukua 
jukumu  la  kuwa  makao  makuu  ya  shughuli  za  muungano  wa  utendaji  (JAG),  huku 
wanachama  wa  WAO  wakiwa  na  jukumu  kubwa  la  kusimamia  kazi  za  kiutawala. 
Vyama/mashirika  mengine  yalisaidia  kwa  kuchukua  aina  nyingine  za  majukumu 


96 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


ya  msingi.  Wanachama  wa  AWL  walitayarisha  muswada  wa  wa  unyanyasaji  wa 
nyumbani  wakati  wale  wa  MTUC,  UWA,  na  SCA  waliratibu  semina  na  warsha  na 
kuhamasisha  watu  wao  kuweka  shinikizo  kwa  wabunge  ili  waunge  mkono  na 
kupitisha  sheria  ya  unyanyasaji  wa  nyumbani.  Kila  tarehe  8  mwezi  wa  Machi, 
Siku  ya  Kimataifa  ya  Wanawake,  muungano  wa  JAG  uliendesha  maonyesho, 
kuitisha  kuweka  sahihi,  maonyesho  ya  muziki,  matembezi,  na  maandamano  ya 
kupinga  ili  kuvutia  wananchi  kuona  na  kutafakari  upya  juu  ya  suala  hili  la 
unyanyasaji  dhidi  ya  wanawake. 

Haukupita  muda  mrefu  mashirika  mengine  na  watu  wengine  nao  wakaanza 
kujiunga  katika  kampeni  hiyo,  wakijitolea  muda,  mawazo,  utaalamu,  na  mali  zao 
katika  utetezi  huo  wa  JAG  na  mbinu  za  utoaji  habari.  Katika  miaka  ya  awali  ya 
kampeni,  mikutano  ilikuwa  mara  nyingi  ikifanyikia  majumbani  mwa  wanachama 
wa  JAG,  washiriki  wakijikusanya  katika  sehemu  za  jikoni  mwa  kila  mmojawao 
kuandika  barua  na  ripoti  zao.  Kadri  muungano  wa  JAG  ulivyokua,  ukubwa  na 
utata  wa  kuratibu  shughuli  zake  nao  pia  uliongezeka.  Ukiwa  na  zaidi  ya 
masiiirika  17  na  mamia  ya  watu  binafsi  wakijitolea  katika  shughuli  za  JAG, 
mwishowe  mratibu  wa  kudumu  alihitajika.  Ili  kupata  pesa  za  kutosha  kumlipa 
mratibu  mshahara,  kila  mwezi  kila  shirika  mwanachama  lilitoa  mchango  wa  kiasi 
fulani  cha  pesa  kwa  ajili  ya  mshahara  wa  mama  mratibu. 

Mojawapo  ya  jitihada  muhimu  sana  za  JAG  kufikia  mafanikio  ilikuwa  ni  kuweka 

mkazo  kwenye  vyombo  vya  habari  vya  Malaysia.  Ingawa  vyombo  vya  habari 
vimeendelea  kuwabeza  na  kuwakebehi  wanawake  waathirika  kama  wao  ndio 
wenye  makosa,  kwa  kipindi  kirefu  uungwaji  mkono  wa  vyombo  vya  habari 
ulisaidia  kubadilisha  maoni  ya  umma  kuunga  mkono  kupitishwa  lcwa  sheria  ya 
unyanyasaji  wa  nyumbani.  Zaidi  ya  hayo  wabunge  walikuwa  wameanza 
kuzungumza  wazi  katika  kuunga  mkono  sheria  kama  hiyo.  Baadhi  ya  viongozi  wa 
dini  ya  Kiislamu,  wawakilishi  wa  Idara  ya  Maendeleo  ya  Kiislamu  ya  serikali  ya 
Malaysia  na  wabunge  waliounga  mkono  maoni  ya  kizamani  ya  vikundi  hivi  vya 
kidini,  walipinga  kwa  kutoa  hoja  kwamba  sheria  hiyo  ya  unyanyasaji  wa 
nyumbani  isitumike  kwa  Waislamu  ambao  hufanya  karibu  asilimia  50  ya  idadi  ya 
watu  wote  wa  nchi  ya  Malaysia. 

Muda  wote  muungano  wa  JAG  ulipigania  sheria  ya  unyanyasaji  wa  nyumbani 
ambayo  ilikuwa  inawalinda  wanawake  wote.  Shirika  la  wanajinsia  anawake  wa 
Kiislamu,  Wadada  katika  Uislamu  (Sisters  in  Islam  [SIS]),  lilishirikiana  na  JAG 
kuweka  mbinu  za  utetezi  ambazo  zingefaa  kujibu  tnapigo  ya  pingamizi  lililokuwa 
limewekwa  na  mamlaka  za  Kiislamu.  Shirika  la  SIS  lilitumia  maandiko  kutoka 
katika  Kurani  ili  kujenga  hoja  ya  kwamba  hapakuwepo  na  Utu  cho  chote  katika 
Slteria  ya  Unyanyasi  wa  Nyumbani  (Domestic  Violence  Act)  kilichokuwa 
kimekiuka  kanuni  za  Uislamu.  Akina  mama  hawa  walidai  kuwa  iwapo  sheria  hiyo 
ingetumika  tu  kwa  watu  wasiokuwa  Waislamu,  serikali  ingeonekana  inaunga 
mkono  wazo  la  kwamba  wakati  tendo  la  mtu  asiyekuwa  Mwislamu  kumpiga  mke 
wake  ni  uvunjaji  slieria,  kwa  Mwislamu  kufanya  tendo  hilo  ingekuwa  ni  halali 
kabisa.  Wanachama  wa  SIS  walikutana  na  Naibu  Waziri  anayehusika  na  masuala 
ya  Kiislamu  ili  kusisitiza  kuunga  kwao  mkono  muswada  wa  sheria  hiyo. 
Mwishowe,  Naibu  Waziri  huyo  alikubaliana  nao  kuwa  kupitishwa  kwa  sheria  hiyo 
lilikuwa  ni  jambo  linalopatana  kabisa  na  Uislamu.  Sheria  ya  Unyanyasi  wa 
Nyumbani  ilipitishwa  mwaka  1994  na  miaka  miwili  baadaye  ilianza  kutumika 
kikamilifu. 

Alipoulizwa  ni  ushauri  gani  angeweza  kuutoa  kwa  watu  wengine  wanaopanga 
kuendesha    kampeni    kwa    kuunganisha    mashirika    mengi,  mwanachama 


97 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


mwanzilishi  wa  JAG,  Ivy  Josiah  alijibu,  "Kuwa  na  maono  wazi  juu  ya  suala 
unalotaka  kushughulikia,  jadili  mpango  wako  na  wote  wanaotarajiwa  kujiunga 
nawe,  bainisha  nani  atasimamia  kila  shughuli  inayofikiriwa,  gawanya  majukumu 
kufuatana  na  ujuzi/utaalamu  wa  wawakilishi  wa  mashirika  yanayoshiriki, 
tengeneza  orodha  za  majukumu  zikiwa  zimeambatana  na  ratiba  ya  muda,  ajiri 
mratibu  wa  kudumu  anyelipwa,  na  jaribu  kushirikiana  kwa  karibu  sana  na 
vyombo  vya  habari — waendee  ukiwa  na  mawazo,  ukweli  wa  mambo,  takwimu,  na 
majina  ya  watu  ambao  wanaweza  kuwahoji ....  na  pia  kumbuka  kujifurahisha.^^ 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  matatizo  ya  aina  gani  ambayo  wanachama  wa  kwanza  wa  JAG  walitaka 
kuyashughulikia?  Ni  kwa  jinsi  gani  Sheria  ya  Unyanyasaji  wa  nyumbani 
inazingatia  matatizo  haya? 

•  Kwa  nini  ilikuwa  ni  muhimu  kwa  JAG  kupigania  kupishwa  kwa  sheria  ya 
unyanyasaji  wa  nyumbani  ambayo  ilihusisha  watu  wote,  Waislamu  na 
wasiokuwa  Waislamu?  Ni  faida  au  hasara  gani  zingetokea  kwa  kupitisha 
sheria  ambayo  inatumika  kwa  watu  wasiokuwa  Waislamu  tu? 

•  Jinsi  gani  wanachama  wa  JAG  walijiimarisha  kutokana  na  kujiunga  katika 
muungano?  Je,  kujiunga  na  muungano  kunadhoofisha  juhudi  za  shirika  au  za 
kampeni  yake?  Kama  ni  ndiyo,  ni  kwa  vipi? 

•  Kwa  nini  unafikiri  muungano  wa  JAG  ulipata  mafanikio  kama  hayo?  Ni 
mambo  gani  tofauti  yaliyochangia  katika  mafanikio  hayo? 

•  Je,  vyombo  vya  habari  vilikuwa  na  jukumu  gani  katika  kuhamasisha  watu  wa 
Malaysia  kuunga  mkono  Sheria  ya  Unyanyasaji  wa  Nyumbani? 

•  Jinsi  gani  vyombo  vya  habari  katika  jamii  yako  hujihusisha  na  masuala 
yanayohusu  haki  za  wanawake?  Kwa  kuzingatia  mazingira  ya  jamii  yako,  ni 
mbinu  zipi  unazoweza  kutumia  kuvivutia  vyombo  vya  habari  kujihusisha  na 
kunga  mkono  kampeni  za  kisiasa,  lisheria,  na  kiuchumi  zilizolenga  kuwasaidia 
wanawake? 

•  Je,  kuna  mambo  yanayofanana  kati  ya  jinsi  muungano  wa  mashirika 
unavyopaswa  kugawanya  majukumu  na  jinsi  watu  mmoja  mmoja  katika 
shirika  moja  wanavyopaswa  kugawanya  majukumu? 

•  Je,  unaweza  kufikiria  mfano  mwingine  ambapo  kuundwa  kwa  muungano 
kulisaidia  kuleta  mafanikio  ya  utetezi  wa  jambo?  Orodhesha  faida  na  hasara 
zake? 

•  Ni  vipengee  gani  vinavyopaswa  kuwekewa  msisitizo  katika  ngazi  y  a  mtu 
mmoja  mmoja  na  ngazi  ya  shirika  kwa  ajili  ya  kuunda  muungano  wenye 
kuleta  mafanikio? 

•  Ni  vigezo/sifa  gani  unaweza  kuzitumia  kupima  mafanikio  yake? 


Habaii  hii  inatokana  na  taaiifa  zilizotumwa  na  Zainah  Anwar  na  Ivy  Josiah  pamoja  na  mahojiano  ya  simu 
ya  tarehe  3  Januari,  2001  (Zainah)  na  4  Januari,  2001  (Ivy)  kati  yao  na  Women's  Leaming  Partnership. 


98 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


Zoezi:  Kuunda  Jumuia  Iliyo  Mafunzoni  (Sehemu  ya  1) 

Ruhusu  kiasi  cha  muda  wa  saa  moja  na  dakika  15  kwenye  zoezi  hili. 

1.  Kundi  la  semina  litajigawa  katika  vikundi  vidogo  vidogo  vya  watu  kama 
watatu  au  wane  ili  kubaini  suala  la  kijamii  (la  mahali  wanapoishi,  kitaifa,  au 
kimataifa)  ambalo  wanakikundi  kidogo  wote  wangependa  kulishughulikia. 
Suala  hnaweza  kuwa  la  jumla  sana,  kama  vile  kutokomeza  njaa  au  kuendeleza 
haki  za  wanawake,  au  linaweza  kuwa  suala  maalumu  katika  sehemu  au  wakati 
maalumu,  kama  vile  kusafisha  ziwa  liUlo  jirani  au  kubadiUsha  ratiba  ya  siku 
ya  watoto  wanaokwenda  shule. 

2.  Mara  tu  suala  linakubaliwa  likiishabainishwa,  wanakikundi  waanze  kujadUi 
juu  ya  jinsi  gani  wangeweza  kuunda  shirika,  taasisi,  au  kampeni  ya 
kushughulikia  suala  hilo,  na  kwa  nini  wanafanya  maamuzi  wanayofanya? 
Baadhi  ya  vitu  wanavyoweza  kuzingatia  katika  kuanzisha  shirika  ni  kama 
ifuatavyo: 

•  Jina  la  shirika 

•  Kauli  ya  maono 

•  Malengo 

•  Muundo 

•  Idadi  ya  watumishi  wataalamu 

•  Utumiaji  wa  watumishi  wa  kujitolea,  kama  wapo,  na  jinsi  gani  ya 
kufanya  juhudi  zao  zilidhishe  nafsi  zao 

•  Jinsi  gani  maamuzi  ya  kishirika  yatafanyika 

•  Jinsi  gani  majukumu  ya  kishirika  yataganywa 

•  Mradi  au  shughuli  ya  pili 

•  Vigezo/sifa  za  kupima  mafanikio/ufanisi 

•  Mradi  au  shughuli  ya  kwanza 


3.  Mwandishi  anapaswa  kuchaguliwa  katika  kila  kikundi  kwa  ajili  ya  kuandika 
maelezo  juu  ya  shirika  na  utaratibu  ambao  kikundi  kimeufuata  kufikia 
kukubahana  juu  ya  jina  lake,  malengo  yake,  muundo  wake,  n.k.  Katika  kikao 
kifuatacho,  kila  mwandishi  ataombwa  kueleza  mbele  ya  kundi  zima  la  semina 
juu  ya  shirika  la  kikundi  chake.  Maswah  ya  wanasemina  juu  ya  kwa  vipi  na 
kwa  nini  baadhi  ya  maamuzi  yalifanywa  yataelekezwa  kwa  wanakikundi  wote. 


99 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Katikajumuia  iliyo  mafunzoni, 
Mamlaka  ....hayalazimishwi; 
Bali,  huibuka  kadri  mazungumzo  yanavyoendelea. 


"Misingi  ya  Ujenzl  wa  Uongozi" 


100 


KIKAO  CHA  KUMI  NA  MBILI 


J  insi  Gani  Tunaweza  Kuainisha  Shiriica 
Liiiiopata  Mafaniido? 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kujadili  umuhimu  wa  kuelezana  na  kubadilishana  uzoefu  na 
maarifa  ih  kuendeleza  malengo  ya  shirika. 

■  Kubadilishana  maoni  ya  fasili/maelezo  ya  washiriki  juu  ya 
shirika  UUlofanikiwa. 

■  Kuhakiki  kiasi  gani  mashirika  dhahania  ya  vikundi  vidogo 
vidogo  yanafikia  malengo  yao. 

■  Kutafakari  juu  ya  malengo  na  mafanikio  ya  semina  hii  katika 
vikao  vyake  vyote  kumi  na  viwih  vihvyopita. 

Kabla  ya  kuanza:  Sehemu  ya"Mawasiliano  l<wenye  IVIazingira  ya  Semina"  ya  l<itabu  hiki  inatoa 
baadhi  ya  mawazo  juu  ya  jinsi  gani  ya  l<ufunga  semina  ya  uongozi.  Washiriki  wanaveza  kuchagua 
kufunga  semina  kwa  kufanya  tafrija  ndogo  au  kwenda  kuvinjali  kusherehekea  mwisho  wa  semina, 
na  pia  wanaweza  kupenda  kupeana  taarifa  za  kibinafsi  kama  vile  anwani  na  simu  ili  waendelee 
kuwasiliana.  Kumbuka  kufotokopi  nakala  za  kutosha  za  Fomu  ya  Tathmini  ya  Mshiriki  na 
Msimamizi  na  kumpa  kila  mtu.  Toa  muda  wa  kutosha  katika  kikao  cha  mwisho  kwa  ajili  ya  kila  mtu 
kujaza  fomu  hiyo.  Fomu  hii  ni  muhimu  sana  kwa  kufanya  marekebisho  na  kuboresha  programu  za 
semina  za  siku  za  baadaye. 

Mapendekezo  ya  Usunaiiiizi 

Soma  kwa  sauti  habari  inayofiiatia  kuhusu  kuanzishwa  kwa  Mahakama  ya 
Kiarabu. 

Jadih  katika  kundi  iwapo  Mahakama  hii  inatimiza  sifa  za  kundi  kwa  ajih  ya 
shirika  lenye  kupata  mafanikio.  Maswali  yanayofuatia  habari  hii  yatasaidia 
kuongoza  majadihano  ya  kundi. 

Katika  kikao  kilichopita,  wanasemina  waliombwa  kujigawa  katika  makundi 
madogo  madogo  ili  kujadili  juu  ya  kuanzisha  shirika  dhahania.  Kufuatia 
majadiliano  ya  leo  juu  ya  Mahakama  ya  Kiarabu,  kila  mwandishi  kutoka  katika 
Kikao  cha  11  ataeleza  juu  ya  shirika  dhahania  la  kikundi  chake,  akitilia  mkazo 
juu  ya  jinsi  gani  na  kwa  nini  kikundi  chake  kiliunda  shirtka  kwa  jinsi  hiyo. 
Wanasemina  wengine  wanapaswa  kusikiliza  na  kufikiria  kwa  makini  mlengo 
ya  kila  kikundi,  muundo  wake,  na  shughuli  zake,  na  kuuliza  maswali  ih 
kusaidia  kila  kikundi  kufafanua  jinsi  gani  shirika  dhahania  la  kikundi  Utafikia 
malengo  yake. 


101 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Mbinu  nzuri  za  usimamizi  katika  kikao  hiki  na  zoezi  linalofuatia  zinaweza 
kuhusisha  kufanyika  kwa  majadilaino  ya  kundi  zima  la  semina  au  washiriki 
kugawanyika  katika  vikundi  vidogo  vidogo  (angalia  Kiambatisho  B  kwa  ajili  ya 
mpendekezo  zaidi). 


Mahakama  ya  Kudumu  ya  Kiarabu  Kupinga  Unyanyasaji 
Dhidi  ya  Vfenawalce 

Mahakama  ya  Kudumu  ya  Kiarabu  Kupinga  Unyanyasaji  Dhidi  ya  Wanawake 
ilizaliwa  katika  mkutano  wa  mashirika  yasiyokuwa  ya  kiserikali  ya  Waarabu 
uliofanyika  jijini  Rabat,  Morocco  kuanzia  Novemba  30  hadi  Desemba  1,  1996. 
Kuanzishwa  kwa  Mahakama  ya  Kiarabu,  kama  inavyojulikana,  kulitokea  kwa 
wenye  kushuku  bila  kutarajia  kwani  baadhi  yao  walisisitiza  kuwa  unyanyasaji 
dhidi  ya  wanawake  na  wasichana  ni  jambo  la  kawaida  lililoenea  katika  utamaduni 
wa  Kiarabu/Kiislamu  na  katika  jamii  zote,  jambo  lisiloweza  kuzuilika  katika 
mahusiano  ya  wanaume  na  wanawake,  au  kwa  urahisi  tu  sio  tatizo  kubwa.  Lakini, 
wanawake  na  wanaume  waliofanya  juhudi  ya  kuanzisha  Mahakama  ya  Kiarabu 
walidhamiria  kuwadhibitishia  hao  wenye  kushuku  kwamba  hawakuwa  sahihi. 
Wakati  kuibuka  kwa  Mahakama  hii  kunaweza  kuwa  kulionekana  kuwa  jambo  la 
ghafla  kwa  watu  wengi,  haya  yalikuwa  ni  matokeo  ya  mkusanyiko  mkubwa  wa 
uzoefu  na  maarifa  ambayo  waathirika  wa  unyanyasaji  na  wale  walio  katika 
harakati  za  kuutokomeza  walikuwa  wakibadilishana  na  kufahamishana. 

Kama  sehemu  ya  maandalizi  ya  kikanda  kwa  ajili  ya  Mkutano  Mkuu  wa  Nie  wa 
Umoja  wa  Mataifa  juu  ya  Wanawake,  wanaume  na  wanawake  kutoka  jamii  kumi 
na  nne  za  Kiarabu  walikutana  huko  mjini  Beirut,  Lebanon  mwezi  wa  Juni  1995. 
Waathirika  wa  unyanyaswaji  na  watetezi  dhidi  ya  unyanyasaji  wa  jinsia  kwa 
ushupavu  walitoa  maelezo  yao  kuhusu  yaliyowapata  au  waliyoyaona  katika 
maelezo  ya  ushuhuda  ambao  ulikuwa  haujawahi  kutokea.  Walieleza  kwa  kirefu  na 
kwa  uwazi  jinsi  ambavyo  wao  na  wanawake  wengine  wameishi  katika  hali  ya 
kutisha  ya  kunyanyaswa  na  kufanyiwa  vitendo  vya  ukatili  ndani  yafamilia  na  jamii 
zao.  Kusikiliza  maelezo  ya  mashahidi  hawa  kuliongeza  imani  ya  kuwa  unyanyasaji 
wa  jinsia  ulikuwa  ndio  mzizi  wa  hadhi  duni  waliyo  nayo  wanawake  na  wasichana 
katika  huduma  za  afya,  elimu,  na  upitishaji  maamuzi  katika  tamaduni  tofauti  zote 
za  dunia  ya  Kiarabu.  Hawa  waliokutana  Beirut  walifikia  makubaliano  kwamba  ni 
lazima  washughulikie  tatizo  hili  ili  kutetea  haki  za  kibinadamu  za  wanawake  kwa 
ufanisi  zaidi. 

Katika  kipindi  cha  mwaka  mmoja  na  nusu  kilichofuatia,  watetezi,  watafiti,  na 
waathirika  walishirikiana  kuweka  wazi  malengo  yao  na  kuunda  mpango  wa 
utekelezaji.  Lengo  lao  lilikuwa  ni  kuhamisha  suala  la  unyanyasaji  wa  jinsia  kutoka 
uwanja  wa  faragha  kwenda  katika  mjadala  wa  hadharani,  na  kubuni  na  kukuza 
njia  za  kushughulikia  tatizo  hili  ambalo  ni  nyeti  kwa  hali  halisi  ya  kiutamaduni, 
kisiasa,  na  kiuchumi-jamii  katika  maeneo  yao.  Kubadilishana  uzoefu  wa  aina  ya 
pekee  na  ukweli  wa  yaliyotokea  baina  ya  wahusika  waliounganishwa  na  lengo  la 
pamoja  kulipelekea  kuundwa  kwa  mahakama  ya  kudumu  isiyojifunga  na  njia  moja 
ya  kushughulikia  matatizo  ambayo  hukutana  mara  kwa  mara  na  kutekeleza 
majukumu     yake  kikanda. 


102 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


Ikiwa  na  makao  makuu  yake  jijini  Beirut,  ambapo  mratibu  mkuu  anakaa, 
uanachama  katika  Mahakama  ya  Kiarabu  uko  wazi  kwa  wale  wote  ambao 
wanakubaliana  na  malengo  yake  na  kuunga  mkono  utetezi  wa  unyanyasaji  dhidi  ya 
wanawake.  Wanachama  hawajafikiria  Mahakama  hii  kama  ya  zile  zilizozoeleka 
amhapo  kesi  hufunguliwa  na  utetezi  kufanyika  ili  uamuzi  upitishwe,  bali  wanaiona 
kama  uwanja  wa  aina  yake  wa  wanawake,  mahali  pa  salama  kwa  ajili  ya 
majadiliano  ya  wazi  na  huru  juu  ya  unyanyasaji  wa  jinsia  na  ufumbuzi  wake.  Kwa 
hali  hii,  uendeshaji  wa  Mahakama  hii  unafanana  sana  na  vikao  ya  hadhara  vya 
kusikiliza  mashauri  badala  ya  malumbano  ya  ushindani  kati  ya  waendesha 
mashitaka  na  washitakiwa.  Muundo  unaobadilika  kutegemeana  na  hali  wa 
Mahakama  ya  Kiarabu  umewezesha  wanachama  kuitumia  Mahakama  hii  kukidhi 
mahitaji  na  hali  tofauti  za  watu  na  jamii  mbalimbali. 

Tangu  ianzishwe,  Mahakama  hii  imeweka  mkazo  zaidi  juu  ya  kutokomeza  kabisa 
aina  nne  za  vitendo  vya  unyanyasaji  dhidi  ya  wanawake  na  wasichana  — 
unyanyasaji  katika  ndoa  kama  vile  kumfanyia  mwenzi  wako  vitendo  kinyume  na 
utashi  wake,  unyanyasaji  unaotokana  na  talaka,  unyanyasaji  unaojitokeza 
kuhusiana  na  utunzaji  wa  watoto,  na  unyanyasaji  unaotokana  na  migogoro  ya 
mali.  Mpango  wa  utekelezaji  wa  Mahakama  ya  Kiarabu  unahusu  kuchunguza  na 
kuchapisha  katika  maandishi  vitendo  vyote  vya  unyanyasaji  kwa  ajili  ya  kufikia 
umma  mzima,  kuchunguza  na  kulaani  mambo  yote  yanayohimiza  unayanyasaji  wa 
jinsia,  kushawishi  serikali  na  mashirika  yasiyokuwa  ya  kiserikali  (NGOs) 
kuchukua  hatua  thabiti  zinazothibitisha  haki  za  wanawake  kwa  uadilifu  wa 
maumbile,  na  kutunga  sheria  mpya  na  kurekebisha  zile  za  zamani  ili  ziweze 
kuwalinda  kikamilifu  wanawake  na  wasichana.  Mahakama  hii  haiwezi 
kuwashurutisha  watu,  makundi,  auserikali  kuchukua  hatua;  ufanisi  wake 
unategemea  dhamira  ya  wanachama  wake  katika  kuzuia  na  kutokomeza 
unyanyasaji  wa  jinsia. 

Hivi  karibuni,  Mahakam  ya  Kiarabu  imekazia  juu  ya  shughuli  mbili  ambazo 
wanachama  wanafikiri  ni  muhimu:  kurekebisha  sheria  zinazohusu  hadhi  ya  mtu 
binafsi  katika  jamii  mbalimbali  za  Kiarabu  na  kushinikiza  serikali  tutoa  huduma 
zaidi  kwa  waathirika  wa  vitendo  vya  unyanyasaji.  Mahakama  ya  Kiarabu 
imeendelea  na  utaratibu  wake  wa  kusikiliza  mashahidi  ambao  shida,  majonzi,  na 
ushindi  wao  vinatia  moyo  na  kuongoza  wale  wanaopambana  dhidi  ya  unyanyasaji 
wa  jinsia.  Ikiwa  inajifunza  kadri  uanachama  unavyoongezeka,  Mahakama  hii 
imeongoza  mapambano  ya  kikanda  dhidi  ya  unyanyasaji  kwa  njia  ya  uvumilivu, 
uimara,  na  kuwasaidia  na  kuwaonyesha  upendo  waathirika  wenyewe  ambao  ndio 
wanahitaji  huduma  hii. 


Habari  hii  juu  ya  Permanent  Arab  Court  to  Resist  Violence  Against  Women  imechukuliwa  kutoka 
http://www.arabwomencourt.org/. 


103 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  matukio  gani  yaliyosababisha  kuundwa  kwa  Mahakama  ya  Kiarabu? 

•  Ni  malengo  gani  ya  msingi  ya  Mahakama  ya  Kiarabu?  Ni  mpango  gani  wa 
utekelezaji  ambao  wanachama  wa  Mahakama  hii  wameuunda  ili  kufikia 
malengo  haya? 

•  Jinsi  gani  kueleza  watu  wengine  yale  yaliyompata  kunaweza  kumsaidia  au 
kumuumiza  mwathirika  wa  unyanyasaji? 

•  Ni  matokeo  gani  yaliyojitokeza  kwa  watu  waliosikiliza  ushuhuda  ambao 
walikutana  Beirut  mnamo  mwaka  1995?  Kwa  nini  Mahakama  ya  Kiarabu 
imeendelea  na  utaratibu  wa  kusikiliza  mashahidi? 

•  Je,  unaweza  kufikiria  ni  jinsi  gani  Mahakama  ya  Kiarabu  ingeweza  kufanya 
kazi  kama  ingekuwa  imeanzishwa  na  serikali?  Jinsi  gani  shirika  lililoanzishwa 
na  serikali  linatofautiana  na  Mahakama  ya  Kiarabu  kama  ilivyo  sasa? 

•  Ni  mambo  gani  ya  Mahakama  ya  Kiarabu  yaliyoisaidia  kufanikiwa  kufikia 
malengo  yake? 

•  Mahakama  hii  ifanye  nini  ili  kuhakikisha  inaendelea  kupata  mafanikio  na 
kuwa  na  mafao  kwa  walengwa? 

•  Je,  Mahakama  ya  Kiarabu  inapaswa  kupimaje  ufanisi  wake?  Ni  ishara  au 
vigezo  vipi  inavyopaswa  kutumia? 

•  Mchango  gani  teknolojia  ingeweza  kutoa  katika  mawasiliano  baina  ya  mataifa 
mabali  mbali  kati  ya  wanachama  wa  Mahakama  ya  Kiarabu? 

•  Ni  vitu  gani  muhimu  katika  shirika  lililopata  mafanikio?  Ni  vipi  kati  ya  hivi 
vinavyoweza  kuhusishwa  na  Mahakama  ya  Kiarabu? 


Zoezi:  Kuunda  Jumuia  Iliyo  Mafunzoni  (Sehemu  ya  2) 

Ruhusu  kiasi  cha  muda  wa  saa  moja  kwenye  zoezi  hili. 

1 .  Waandishi  wa  kila  kikundi  katika  Kikao  cha  1 1  watatoa  maelezo  juu  ya 
shirika  lao  dhahania.  Watapaswa  kueleza  jina  la  shirika,  malengo  ya  shirika, 
muundo  wake,  na  shughuli  zake,  na  utaratibu  uliotumiwa  kikundi  kufikia 
maamuzi  yake.  Kabla  ya  mwandishi  wa  kwanza  kuanza,  msimamizi  au 
mshiriki  aliyejitolea  atasoma  orodha  ya  masuala  yaliyo  hapa  chini  ili  washiriki 
wa  semina  wayazingatie  wanapofanya  tathmini  ya  shirika  la  kila  kikundi: 

•  Je,  shirika  linashughulikia  mambo  yanayoweze  kana? 

•  Je,  muundo  na  malengo  yake  vinatoa  nafasi  ya  kuweza  kubadilika 
kufuatana  na  mazingira  mapya? 

•  Je,  shirika  lintumia  vizuri  uwezo  wa  watumishi  wake  wa  kuajiriwa  na 
wakujitolea? 


104 


Sehemu  ya  Tatu:  Kuanzisha  Ushirika  wa  Kuelimishana 


•  Je,  shughuli  zake  zinalisaidia  shirika  kufikia  malengo  yake? 

•  Je,  shirika  linakidhi  vigezo  vyake  lenyewe  kwa  ajili  ya  mafanikio 
na/au  ufanisi? 

•  Je,  ni  jumuia  Uiyo  mafunzoni?  Kwa  nini? 


2.    MbaH  ya  majadiliano  juu  ya  muundo  na  shughuli  za  mashirika  mbalimbah, 
washiriki  wa  semina  watahitajika  kuchunguza  ni  jinsigani  kila  kikundi  kihfikia 
maamuzi  yake.  Baada  ya  kila  mwandishi  kueleza  juu  ya  shirika  lake  na 
limefanyiwa  tathmini  kamili  na  washirika  wengine  katika  semina  ,  kundi  zima 
lijaribu  kufikiria  na  kutoa  majibu  ya  mwaswah  yafuatayo: 

•  Jinsi  gani  wanakikundi  walivyogawana  majukumu? 

•  Jinsi  gani  wanakikundi  walifikia  maamuzi? 

•  Je,  inaelekea  kama  wanakikundi  walio  wengi  walikubaliana  juu  ya 
uchaguzi  wao  na  sababa  za  uchaguzi  huo? 

•  Ni  kitu  gani  kilikuwa  kigumi  katika  zoezi  hili? 

•  Ni  kitu  gani  kihkuwa  cha  kufurahisha  katika  zoezi  hili? 

•  Je,  yupo  mtu  ye  yote  katika  kundi  hili  anayefikiria  kuunda  kiukweli  la 
kulitumia  katika  hali  halisi  shirika  dhahania  au  kipengee  kimojawapo 
kutoka  katika  shirika  dhahania  lo  lote  kati  ya  haya  yaliyobuniwa  na 

vikundi? 


105 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Maswali  ya  Kutathmini  Semina 

Msimamizi  au  mshiriki  aliyejitolea  ataandika  mambo  muhimu  kwenye  ubao  au 
karatasi  kubwa  ya  kuning'inia  wakati  wa  majadiliano  ya  kundi  yafuatayo. 

•  Umepata  mafanikio  gani  katika  vikao  vya  semina  hii  ambayo  ulitarajia 
kuwa  ungeyapata? 

•  Je,  UUkuwa  na  malengo  yako  kwa  kushiriki  katika  semina  hii  ambayo 
hayakufikiwa?  Kama  ni  ndiyo,  ni  yapi? 

•  Je,  ilianza  kukuwia  rahisi  kushiriki  katika  majadiliano  kadri  vikao  vya 
semina  vilivyozidi  kusonga  mbele?  Kama  ni  ndiyo,  kwa  nini? 

•  Ni  mambo  gani  uliyopenda  na  ambayo  hukupenda  kuhusu  muundo  wa 
vikao. 

•  Ni  zoezi,  majadiliano,  au  uzoefu  gani  katika  vikao  12  vilivyopita  ambao 
ulipenda  sana,  ulikuvutia  sana,  au  ulifurahia  sana  kuliko  mengine?  Kwa 
nini? 

•  Ni  mafundisho  au  mawazo  gani  umeyafaidi  kutoka  katika  vikao  vya  semina 
ambayo  utajaribu  kuyaingiza  katika  kazi  yako  mwenyewe?  Je, 
utabadilishaje  tabia  yako  mwenyewe,  matarajio  yako,  au  uchaguzi  wako 
katika  siku  zijazo  ikiwa  ni  matokeo  ya  vikao  hivi  vya  semina? 


106 


Fomu  ya  Tathmini  ya  mstiiriici  na 

msimamizi 

kwa  ajili  ya 
Semina  ya  Mafiinzo  ya  Uongozi 

Tafadhali  tathmini  msimamizi  wa  semina  yako  ya  uongozi  na  uzoefu/ujuzi  ulioupata 
katika  mafunzo  haya  ya  uongozi  kwa  kuweka  alama  ya    katika  safu  zenye  namba  1 
hadi  5  ambapo  unaona  namba  inaeleza  vizuri  maoni  yako  juu  ya  kiasi  unachokubaliana 
au  kutokubaliana  na  kila  kauli.  Maoni  yako  katika  fomu  hii  yatatumiwa  kufanya 
marekebisho  na  kuboresha  semina  za  mafunzo  katika  siku  zijazo.  Namba  katika  safu 
zina  maana  kama  ifutavyo: 

5  -  Ninakubali  kabisa 
4  -  Ninakubali 
3  -  Sina  hakika 
2  -  Sikubali 
1  -  Sikubali  kabisa 

Uhitajiki  kuandika  jina  lako  katika  fomu  hii  ya  tathmini.  Kuandika  jina  ni  uchaguzi 
wako. 

Semina  ya  Malunzo  ya  Uongozi: 


FOMU  YA  KUTATHMINI SEMINA 

5 

4 

3 

2 

1 

1 .  Kushiriki  l<wangu  l<atil<a  semina  liii  ya  mafunzo  ya  uongozi  l<umeniwezesha 
l<ufil<iri  juu  ya  masuala  ambayo  yanatol<ea  l<ila  sil<u  maishani  mwangu. 

2.  Kushiril^i  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  taratibu 
kumenipunguzia  kusita  kwangu  kuwapa  watu  wengine  maoni  yangu. 

3.  Kushiriki  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumeboresha 
uwezo  wangu  wa  kusikiliza. 

4.  Kushiriki  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumeinua  kiwango 
cha  uwezo  wangu  wa  kuwasiliana  vizuri  na  wengine. 

5.  Kushiriki  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumeniongezea 

moyo  wa  kujiamini. 

6.  Kushiriki  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumenitia  nguvu  ya 
kufikiri  juu  ya  maono  kwa  ajili  ya  kujenga  jamii  bora. 

7.  Kushirikl  kwangu  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumenitia  moyo  wa 
kujitolea. 

8.  Kushirlki  kwangu  katika  semlna  hli  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumenlfanya 
kutambua  haja  ya  kufanya  kazi  kwa  kushirlkiana  pamoja  wakati  ninashghulikia 
tatizo  lllilolkabill  famllia  na/au  jamii  yangu. 

107 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


FOMU  YA  KUTATHMINI  SEMINA 

5 

4 

3 

2 

1 

9.  Kushiriki  kwangu  katika  semina  liii  ya  mafunzo  ya  uongozi  kumeniwezestia 
kujenga  kundi  la  marafiki  na  wastiiriki  wenza  ambao  ninajisikia  liuru  kujadiliana 
nao  masuala  yangu  ya  kibinafsi  na  kikazi  kadri  ninavyopania  kuleta  mabadiliko 
katika  maisha  na/au  jamii  yangu. 

10.  Kushiriki  kwangu  katika  seminahii  yamafunzo  ya  uongozi  kumechochea 
shauku  yangu  ya  kujifunza  zaidi  juu  teknolojia  na  jinsi  itakavyoweza 
kuimarisha  uwezo  wa  utendaji  wa  wanawake. 

1 1 .  Kushirikiana  na  washiriki  wengine  katika  semina  hii  ya  mafunzo  ya  uongozi 
kumenisaidia  kuelewa  umuhimu  wa  ushirikishwaji  wa  wanawake  katika  hatua 
zote  za  upitishaji  maamuzi  ya  jamii  yangu. 

1 2.  Uchunguzi  wa  mifano  ya  matukio  kutoka  sehemu  mbalimbali  za  dunia  ilikuwa 
ni  njia  yenye  manufaa  katika  kufikiria  changamoto  na  nafasi  mtu  azipatazo 
kuongoza  shirika  au  jamii. 

1 3.  Kushiriki  katika  mazoezi  ya  kujifunza  ilikuwa  ni  njia  yenye  manufaa  katika 
kufikiria  changamoto  na  nafasi  mtu  azipatazo  kuongoza  shirika  au  jamii. 

14.  Ninaamini  kwamba  wanawake  na  wanaume  wote  wanaweza  kufaidika 
kutokana  na  kushiriki  katika  semina  ya  mafunzo  ya  uongozi. 

1 5.  Ningependa  kuwashauri  wanafamilia  yangu,  marafiki,  na/au  wafanyakazi 
wenzangu  kwamba  washiriki  katika  semina  hizi  za  mafunzo  ya  uongozi. 

Kwenye  nafasi  iliyopo  chini  hapa  na  nyuma  ya  ukurasa  huu,  tafadhali  toa  maoni  yako  juu 
ya  jambo  au  kipengee  cho  chote  kile  katika  semina  hii  ambacho  ulikipenda  na/au 
hukukipenda.  Ni  mapendekezo  gani  ungeweza  kuyatoa  kufanya  semina  hii  ya  mafunzo  ya 
uongozi  kuwa  ya  maana  na  manufaa  kwako  na  watu  wengine  katika  jamii  yako?  Tafadhali 
jisikie  huru  kujadiH  mifano  ya  uongozi  unaoufahamu,  mapendezo  ya  mazoezi  ya  kujifunza, 
mada  ambazo  zinahitaji  kuzingatiwa,  n.k. 


108 


Msimamizi: 


FOMU  YA  KUMTATHMINI  MSIMAMIZI 

5 

4 

3 

2 

1 

1 .  Msimamizi  aliendeslia  semina  l<wa  mwendo  wa  kuridhisha:  l<wa  haral<a  ya 
kutosha  kuepusha  tatizo  la  washiriki  kuchoka  akili  lakini  kwa  mwendo  mdogo 
wa  kutosha  kuwawezesha  kunufaika  na  mifano  ya  matukio  ya  uongozi  na 
mazoezi  ya  kujifunza. 

2.  Msimamizi  alifanya  mazingira  ambamo  washiriki  katika  semina  waliweza 
kuzungumza  bila  woga  juu  ya  masuala/matatizo  ya  kibinafsi  na  kikazi. 

3.  Msimamizi  hakusita  kuelezea  washiriki  uzoefu  wa  maishani  mwake  ili 
kuchochea  na  kuchangamsjha  majadiliano. 

4.  Msimamizi  aliwawezesha  washiriki  kuelewa  changamoto  na  nafasi  apatazo 
mtu  zinazohusu  kuongoza. 

5.  Msimamizi  alikaribisha  mapendekezo/ushauri  wa  washiriki  juu  ya  masuala 
ambayo  yalikuwa  yanahusiana  na  kuingizwa  katika  kufanikisha  mahitaji  ya 
semina  hii. 

Kwenye  nafasi  iliyopo  chini  liapa  na  nyuma  ya  ukurasa  liuu,  tafadhali  toa  maoni  yako  juu 
ya  jambo  au  kipengee  cho  chote  kile  juu  ya  msimamizi  wa  semina  hii  ambacho  ulikipenda 
na/au  hukukipenda.  Ni  mapendekezo  gani  ungeweza  kuyatoa  kwa  msimamizi  huyu  ili 
aweze  kuwa  msimamizi  bora  zaidi  na  kufanya  semina  za  siku  zijazo  kuwa  na  maana  na 
manufaa  zaidi  kwa  washiriki?  Tafadhali  jisikie  huru  kujadili  mapendekezo  juu  yajinsi  g£mi 
ya  kuandaa  na  kuendesha  vikao  vya  semina,  kuendesha  mazoezi  ya  kujifunza, 
kushughulikia  mada  ambazo  zinahitaji  kuzingatiwa  lakini  husahulika  mara  kwa  mara,  n.k. 


Asante  sana  kwa  maoni  yako.  Maoni  yako  ni  muhimu  sana  katika  jitihada  za  shirika  la  Women  's  Leaming 
Partnership  na  shirika  la  Women's  Self-Promotion  Movement yanavyojaribu  kutengeneza  na  kutekeleza 
mpango  huu  wa  mafunzo  ya  uongod. 


109 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


110 


111 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


112 


KIAMBATISHO  A 

Matukio  Mbadala 


Tukio  hili  limekuwa  likitumiwa  na  washiriki  wa  semina  nchini  Palestine  kama  mbadala 

kwa  tukio  katika  Kikao  cha  3. 

Kuheshima  na  Kuleta  Mageuzi  Katil<a  Mitazamo  na 
Utamaduni  wa  Sehemu  za  Makazi  ya  Watu 

Maryam  Midyeh:  Mwalimu  wa  Haki  za  Uzazi  wa  Majira 

Nimekuwa  nikifanya  kazi  katika  Chama  cha  Uzazi  wa  Majira  (Family  Planning  and 
Protection  Association  [FPPA])  katika  mji  wa  Halhoul  mara  tu  baada  ya  kuundwa 
kwake  mwaka  1969.  Nilianza  kufanya  kazi  katika  Chama  hicho  katika  mwaka  wa  1973, 
mara  tu  baada  ya  kuhitimu  masomo  yangu  ya  sekondari — mwanzoni,  nilikuwa 
nikifanya  kazi  kwa  muda  wa  masaa  mawili  kwa  wiki,  kisha  baadaye  siku  tatu  kwa  wiki. 
Nilitaka  kuendelea  na  masomo  ya  chuo  kikuu  wakati  nikifanya  kazi  FPPA,  lakini  hali 
ya  kifedha  yafamilia  yangu  na  mitazamo  juu  ya  majukumu  ya  wanawake  katika  jamii 
vilinilazimisha  kufikiria  upya  dhamira  yangu  hii. 

Licha  ya  kwamba  familia  yangu  ilikuwa  na  maoni  tofauti,  sikuachana  kabisa  na  shauku 
yangu  ya  kuendelea  na  elimu,  Jakini  nilijua  kuwa  ingehidi  nifikie  lengo  langu  hilo  kwa 
kupitia  njia  nyingine.  Nilitumia  faida  za  nafasi  ya  kuchukua  mafunzo  na  masomo 
yanayohusiana  na  afya  ya  uzazi  ya  wanawake  yaliyokuwa  yakiyolewa  pale  FPPA,  na 
kisha  nikadhamiria  kutekeleza  yote  yale  niliyokuwa  nikijifunza  katika  dunia  iliyokuwa 
ikinizunguka.  Kadri  nilivyozidi  kuongea  na  wanawake  waliokuwa  wakishughulikia 
masuala  hayo,  ndivyo  nilivyozidi  kujisikia  kuwa  ningeweza  kuanzisha  mabadiliko  kwa 
wanawake  kwa  kuwasidia  kutambua  umuhimu  wa  uzazi  wa  majira  na  matokeo  yake 
kwa  afya  zao  wenyewe  na  za  watoto  wao. 

Kupitia  katika  kazi  yangu  hiyo  nimetambua  ya  kwamba  mitazamo  ya  watu  juu  ya  uzazi 
wa  majira  imebadilika  kadri  mitazamo  ya  jamii  juu  ya  wanawake  ilivyobadilika.  Miaka 
kadhaa  iliyopita,  jukumu  kuu  la  FPPA  Jilikuwa  ni  usambazaji  wa  vidonge  vya  uzazi  wa 
majira,  na  nesi  mmoja  tu  wa  kujitolea  alikuwa  akipatikana  kwa  saa  chache  kwa  wiki 
kujibu  maswali  ya  akina  mama.  Kwa  kawaida,  mwanamke  aliyeolewa  akiwa  na  watoto 
kumi  au  zaidi  angefika  pale  ofis  ini  kwetu,  na  kuomba  msaada  kuhusu  uzazi  wa  majira. 
Sasa  hivi,  wanawake  vijana  wanaokuja  katika  ofisi  za  Chama  hiki  FPPA  wakati 
mwingine  wanakuwa  wameandamana  na  wachumba  wao.  Kwa  sababu  jukumu 
wanalolipa  uzito  wa  juu  kwanza  ni  kumaliza  masomo  yao.  Wachumba  au  wanandoa 
hawa  wanataka  kuelewa  njia  za  kuzuia  mimba  ili  kuepukana  na  mimba  zisizotakiwa 
katika  miaka  ya  kwanza  katika  ndoa  zao. 

Kwa  kutumia  nyenzo  hizi,  mimi  na  watu  wengine  katika  Chama  cha  FPPA  tumeendesha 
semina,  kufadhili  maonyesho,  na  kuonyesha  filamu  zenye  lengo  la  kuhimiza  Mafanikio 
katika  kuwaelimisha  wanawake  juu  ya  uzazi  wa  majira  na  haki  zao  za  uzazi 
hayakupatikana  kwa  urahisi  na  yanaonyesha  matumizi  yangu  ya  nyenzo  kadhaa,  ikiwa 
ni  pamoja  na: 

•     Maarifa  yaliyopatikana  katika  miaka  yote  kutoka  kozi  za  mafunzo; 


113 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


•  Utashi  wa  kwenda  huko  kwenye  makazi  ya  watu  na  kuongea  na  wanawake  ambao 
vinginevyo  wasingeweza  kufikia  huduma  za  FPPA; 

•  Uratibu  na  ushirikiano  na  watu  ambao  wana  umaarufu  ambao  kuunga  mkono 
kwao  uzazi  wa  majira  ni  muhimu  kuondokana  na  jamii  kusita  kukabali  njia  hii  ya 
kuapangilia  uzazi---kuanzia  madaktari  hadi  wakuu  wa  shule,  kuanzia  mkuu  wa  jiji 
hadi  maimamu  wa  misikiti; 

•  Utambuzi  wa  mila  za  kijadi  ambazo  zinaweza  kusabahisha  wanaume  na  wanawake 
kukataa  uzazi  wa  majira  kabla  hata  kujifunza  juu  ya  dhana  yenyewe. 

majadiliano  juu  ya  afya  ya  uzazi  ya  wanawake  pamoja  na  masuala  yanayohusiana 
kama  vile  mabadiliko  ya  kihisia  na  kimwili  yanayotokea  kwa  vijana  wadogo,  kinga  ya 
Virusi  vya  UKIMWI/UKIMWI,  madhara  ya  kuolewa/kuoa  katika  umri  mdogo,  na 
madhara  ya  mimba  za  mara  kwa  mara.  Kuwaelimisha  wanawake  juu  ya  haki  zao  za 
uzazi  kunakwenda  sambamba  na  kuheshimu  na  kuleta  mageuzi  katika  mitazamo  na 
utamaduni  wa  sehemu  zao.  Muda  wangu  niliokaa  FPPA,  nimefikia  kuelewa  kwamha 
mabadiliko  ya  kijamii  ni  matokeo  ya  kuwa  na  maono,  ustahamilivu,  na  utashi  thabiti— 
kwanza  kwa  watu  binafsi  na  kisha  vikundi  vya  watu  ambao  huunganisha  juhudi  zao 
katika  harakati  za  kuleta  maisha  bora. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  sifa  na  ujuzi  gani  ambao  Maryam  Midyeh  anao  amb  avyo  vinamfanya  kuwa 

kiongozi? 

•  Ni  maono  gani  ya  Maryam  juu  yake  mwenyewe?  Juu  ya  wanawake  katika  jamii 

yake? 

•  Ni  nyenzo  gani  anazotumia  Maryam  Midyeh  katika  kutekeleza  maono  yake? 

•  Kwa  nini  anawaendea  watu  maarufu  kumsaidia  katika  kufikia  malengo  ya  FPPA? 
Kwa  mfano,  ni  mchango  gani  mkuu  wa  shule  anaweza  kuutoa  katika  kueUmisha 
jamii  juu  ya  uzazi  wa  majira?  Ni  mchango  gani  maimamu  wa  misikiti  wanaweza 
kutoa  katika  kusaidia  jitihada  za  FPPA? 

•  Maryam  Midyeh  ana  hisia  gani  juu  ya  utamaduni  na  mila  za  sehemu  anakoishi?  Je, 

kutetea  haki  za  uzazi  za  wanawake  kunamaanisha  mgongano  kati  yake  na 
utamaduni  na  mila  za  sehemu  yake?  Ni  jukumu  gani  Unalopaswa  kufanywa  na 
wanawake  katika  ufafanuzi/tafsiri  ya  kanuni  za  kiutamaduni? 

•  Je,  Maryam  Midyeh  anapimaje  mafanikio  ya  FPPA?  Anajuaje  kuwa  mitazamo  ya 
watu  katika  eneo  lake  juu  ya  uzazi  wa  majira  imebadilika? 

•  Jinsi  gani  Maryam  Midyeh  na  wafanyakazi  wenzake  katika  FPPA  wanawasiHsha 
umuhimu  wa  uzazi  wa  majira?  Je,  teknolojia  inaweza  kuwa  na  jukumu  gani 
kuwasilisha  ujumb  e  huu? 

•  Kama  ungekuwa  unafanya  kazi  katika  shirika  la  FPPA,  ni  mbinu  zipi  ambazo 
ungetumia  kuelimisha  jamii  yako  juu  ya  umuhimu  wa  uzazi  wa  majira? 


114 


Kiambatisho  A 


Zoezi  hili  lilitumiwa  na  washiriki  katika  semina  ya  mafunzo  nchini  Nigeria  kama 
mbadala  kwa  shughuli  ya  kikundi  katika  Kikao  cha  5. 

Zoezi:  Kuhusu  UKEMWI 

Kazi  ya  Kundi:  Kuchunguza  tatizo  kwa  maoni  tofauti 

Ruhusu  muda  kama  wa  saa  moja  kwa  zoezi  hili. 

1.  Soma  kwa  sauti  habari  juu  ya  tukio  lifuatalo: 

Katika  kanisa  moja  lenye  waumini  wengi  nchini  Nigeria,  idadi  kubwa  ya 
vijana  wanafanya  majaribio  ya  kujamiiana.  Kumekuwepo  na  taarifa 
kutoka  miji  ya  jirani  kuhusu  vijana  wa  umri  wa  kati  ya  miaka  kumi  na 
miwili  hadi  kumi  na  tisa  kuambukizwa  na  magonjwa  ya  zinaa,  hata 
virusi  vya  UKIIVIWI  na  UKIMWI  wenyewe,  na  kupata  mimba 
zisizohitajika.  Watu  wengi  wanahofia  kuwa  vijana  hawa  wanabomoa 
ukuta  wa  maadili  ya  maisha  ya  kifamilia  heshima  ya  ndoa  katika  jamii 
yao.  Baadhi  wako  wanafikiria  na  kutafuta  njia  ya  kushirikiana  na  vijana 
hawa  kuwasaidia  kuachana  kabisa  na  vitendo  hivi.  Mojawapo  ya 
mapendekezo  kutoka  kwa  mmoja  wa  waumini  ni  kwamba  kikundi  cha 
vijana  cha  kanisa  hilo  kiingize  habari  zinazohusiana  na  afya  na  mambo 
ya  kujamiiana  katika  mikutano  yao  ya  kila  wiki.  Lakini,  mchungaji  na 
wazazi  walio  wengi  wanapinga  pendekezo  la  elimu  ya  kujamiiana  na 
hawako  tayari  kuzungumzia  ombi  hilo. 

2.  Waelekeze  washiriki  wa  semina  kufikiria  kwamba  wao  ni  waumini 
katika  kanisa  hilo  ambao  wamedhamiria  kutatua  shida  hii  kubwa.  Anza 
kwa  kuruhusu  kila  mtu  kutoa  anachofikiri  juu  ya  matakwa  na  mahitaji  ya 
vijana  wote  katika  jamii  hiyo.  Omba  mshiriki  mmoja  ajitolee  kuandika 
kwenye  ubao  au  karatasi  kubwa  ya  kuning'inia  mambo  muhimu 
yanayojadiliwa. 

3.  Waambie  washiriki  katika  kundi  kuelezea  hali  hiyo  kutoka  katika 
mtazamo  wa  vijana  hao  wanaofanya  majaribio  ya  kujamiiana.  Fikiria 
iwapo  baadhi  wanaweza  kujisikia  kuwa  wanafanya  mambo  kiutu  uzima, 
au  iwapo  baadhi  wanafanya  tu  kutokana  na  shinikizo  la  vijana  wenzao. 
Je,  hali  hiyo  inaweza  kuchukuliwaje  na  vijana  wengine  wa  kike?  Na 
vijana  wengine  v\a  kiume?  Ni  matakwa  na  mahitaji  gani  wanayojaribu 
kuyalinda?  Mwombe  mshiriki  mmoja  kujitolea  kuandika  ubaoni  au 
kwenye  karatasi  kubwa  ya  kuning'iniza  mambo  muhimu 
yanayojadiliwa. 

4.  Angalia  tatizo  hili  kuotka  katika  mtazamo  wa  mchungaji  na  wazazi 

ambao  wanapinga  pendekezo  la  kuingiza  elimu  juu  ya  kujamiiana 
katika  mikutano  ya  vijana  wa  kanisani.  Je,  wanahofia  nini  yatakuwa 
matokeo  ya  elimu  juu  ya  kujamiiana?  Wanataka  kulinda  mambo  gani 
katika  jamii  yao?  Ni  matakwa  na  mahitaji  gani  wanayojaribu  kulinda? 
Mwombe  mshiriki  mmoja  ajitolee  kuandika  ubaoni  au  kwenye  karatasi 
kubwa  ya  kuning'iniza  mambo  muhimu  yanayojadiliwa. 


115 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


5.  Waelekeze  washiriki  wa  semina  kufikiria  matakwa  na  mahitaji 
ambayo  yamejadiliwa  na  kutoa  mawazo  na  usuluhisho  wa  kutatua 
tatizo  hili.  Washiriki  waeleze  kwa  uwazi  ni  matakwa  na  mahitaji  ya 
kundi  gani  mawazo  yao  yanaunga  mkono  na  kwa  nini. 


Maswali  kwa  Kila  Mshiriki 

•  Je,  kwa  kuyapa  uzito  matakwa  na  mahitaji  ya  waumini  tofauti,  ulikuwa 
unasikitikia  zaidi  au  kidogo  mitazamo  ya  wengine? 

•  Je,  kuliagalia  tatizo  hili  kutoka  mitazamo  tofauti,  kumekurahisishia  au 
kumekutatanisha  kufikiria  suluhisho? 

•  Je,  unaweza  kutumia  njia  hii  kushughulikia  hali  nyingine  au  mgogoro  ambapo 
watu  wenye  mitizamo  tofauti  hawakubaliani?  Unaweza?  Kwa  nini? 


116 


Kiambatisho  A 


7x)ezi  hili  limetumiwa  na  washiriki  katika  semina  za  nchini  Jordan  kama  mbadala  wa 
Kikao  cha  10. 

Shabaha  za  Kikao 

■  Kujadiliana  juu  ya  umuhimu  wa  wanawake  kushiriki  katika 
uchaguzi  kama  wagombea  na  kama  wapiga  kura. 

■  Kuchungua  matokeo  ya  uchaguzi  kwa  haki  na  maisha  ya 
wanawake. 

■  Kuweka  msisitizo  juu  ya  mahitaji  ya  maarifa  na  habari  katika 
kuunda  na  kujenga  mitazamao  ya  wagombea  juu  ya  masuala  ya 
wanawake. 

■  Kubaini  njia  za  kukuza  na  kuweka  malengo  na  mbinu  za 
uhamasishaji  kusaidia  kufikia  malengo  hayo. 

Kushiriki  icwa  Wanawaice  Katiica  Ucliaguzi  Mioiu: 

J  insi  Gani  Sauti  Yangu  inaweza  Kusilcilca  na  Kuieta 

Mabadiiiico 

Sana'a,  Um  Muhammed,  Nawal,  Fadyah,  Um  Ziad,  Hajjeh  Safiah,  Nisreen,  Rula,  na 
Hanan  wote  wameshiriki  katika  mikutano  mingi  kujiandaa  kwa  ajili  uchaguzi  wa 
wabunge  wa  bunge  la  Jordan  uliopangwa  kufanyika  mwaka  kesho.  Nawal,  ambaye  ni 
mwalimu  wa  shule  ya  sekondari  kusini  mwa  Jordan,  alipendekeza  wazo  la  kuwa  na 
mikutani  hiyo.  Alitoa  pendekezo  hilo  kwa  Hanan,  mwandishi  wa  habari  katika  gazeti  la 
kila  siku  katika  sehemu  yao,  ambaye  naye  alikubaliana  na  wazo  hilo  juu  ya  umuhimu 
kwa  wanawake  kushiriki  kikamilifu  katika  uchaguzi  ujao  wa  bunge.  Wote  wawili 
walitanbua  umuhimu  wa  kuandaa  na  kuratibu  juhudi  za  idadi  kubwa  ya  wanawake, 
hasa  wale  walio  katika  nafasi  za  uongozi,  ndani  ya  jamii  zao  wanamoishi. 

Shirika  ambalo  linashughulikia  masuala  ya  wanawake  lilikubali  kupanga  na  kuendesha 
semina  ya  mafunzo  ili  kuwaelimisha  wanawake  juu  ya  haki  zao  za  kiraia.  Semina  hiyo 
ilitoa  nafasi  kwa  wanawake  kuweza  kujadili  misukumo  yao  waliyokuwa  nayo  kushiriki 
katika  shughuli  nzima  ya  uchaguzi,  kubadilishana  mawazo  juu  ya  dhana  ya  demokrasia 
ina  maana  gani  kwao,  kupendekeza  masuala  ambayo  ni  muhimu  kwa  wanawake  na 
wanaume  ambayo  yanahitaji  yazungumzwe  wakati  wa  shughuli  za  uchaguzi,  na 
kupendekeza  mbinu  zinazowezekana  kwa  ajili  ya  kufikia  malengo  yao.  Wakati  wa 
majadiliano,  washiriki  walitamka  kwa  dhati  kwamba  "ni  muhimu  kwa  wanawake 
kushiriki  katika  siasa  na  upitishaji  maamuzi  katika  nchi  yetu. "  Waliona  kwamba 
ilikuwa  ni  muhimu  "kuwakilishwa  na  mwanamke  ambaye  anajua  jinsi  wanawake 
wanavyoteseka  kutokana  na  ubaguzi  na  kutelekezwa. "  Mwanamke  mmoja  alitoa  hoja 
kwamba  "mimi  ni  mwenzi  wa  mume  wangu  ndani  ya  nyumba,  ni  mwenzi  wake  huko 
shambani.  Sasa  kwa  nini  nisiwe  mwenzi  wake  huko  Bungeni?"  Washiriki  waliamini 
kabisa  kwamba  majukumu  ambayo  wanawake  wanayo  kufuatana  na  mila  za  jadi  ya 
jamii  ya  Jordan,  ndio  hayo  hayo  yanayowapa  ujuzi  wa  uongozi  ambao  utawawezesha 
kuwa  washiriki  wenye  ufanisi  katika  mfumo  wa  siasa  wa  Jordan. 


117 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Ilikuwa  wazi  kwa  washiriki  wengi  kwamba  wanawake  walionekana  kukosa  maono  au 
ajenda  ya  kisiasa,  sio  tu  kuhusu  masuala  ya  kitaifa  hali  pia  masuala  yahusuyo 
wanawake.  Majadiliano  katika  semina  ya  mafunzo  yaliwasaidia  wanawake  hawa 
kuelewa  haja  ya  kuweka  malengo  yao  wazi,  kuamua  ajenda  ya  kuzungumzia,  na 
kupanga  mbinu  za  kuhamasisha  kwa  ajili  ya  kufikia  malengo  yao.  Washiriki  waliamua 
kwamba  lengo  lao  kuu  ilikuwa  ni  kushirikiana  katika  jitihada  za  kuwachagua  kwa  njia 
ya  kidemokrasia  wagombea  wanawake  wa  Jordan.  Kwa  hiyo  washiriki  walibaini 
masuala  fulani  ambayo  ingefaa  wayaweke  maanani,  ikiwa  ni  pamoja  na: 

•  kutokomeza  kabisa  hali  zote  za  ubaguzi  dhidi  ya  wanawake; 

•  kutoa  uhakikisho  madltubuti  kwa  ajili  ya  kulinda  haki  za  kibinadamu  kwa 
jumla  na  hususani  haki  za  wanawake; 

•  kutoa  hifadhi  ya  kutosha  kwa  ajili  ya  waathirika  wa  unyanyasaji,  wanawake 
wanaofanyiwa  vitendo  vya  kinyama,  na  watoto; 

•  kufafuta  ufumbuzi  wa  kutokomeza  umaskini,  na  kutoa  uhakikisho  wa  huduma 
za  kijamii  na  afya; 

•  kutoa  Mpaumbele  kwa  kuunda  nafasi  za  ajira  ili  kupunguza  tatizo  la  ukosefu 
wa  ajira; 

•  kupambana  na  rushwa  na  kutoa  hakikisho  la  nafasi  sawa,  hasa  katika  maeneo 
ya  elimu  na  ajira;  na 

•  kutetea  haki  za  binadamu  katika  ngazi  zote  za  kitaifa  na  kimataifa. 

Kama  moja  ya  mbinu  za  kuhamasisha,  washiriki  walikubaliana  kutumia  wito  wa 
"Wanawake  watano  katika  Bunge  lijalo"  na  kufanya  kazi  kwa  kushirikiana  kufikia 
lengo  hili.  Waliamu  kuwa  awamu  ya  kwanza  ya  jitihada  za  kuhamasisha  ingelenga 
katika  kufanya  mikutano  na  semina  nchini  kote  Jordan  ambayo  ingewekea  mkazo  juu 
ya  jukumu  la  wanawake  kushiriki  katika  uchaguzi,  haki  za  kiraia,  na  uongozi  na  ujuzi 
wa  mawasiliano.  Zaidi  ya  hayo,  wangeendesha  kampeni  za  ujenzi  wa  maarifa  ambazo 
zinauelimisha  umma  juu  ya  umuhimu  wa  wanawake  kushiriki  katika  siasa.  Wangetoa 
mafunzo  maalumu  kwa  wagombea  wanawake  na  kampeni  zao  za  uchaguzi,  kutoa 
habari,  huduma,  na  msaada  wakati  wa  kampeni  za  uchaguzi  huo.  Washiriki  walifikiri 
kwamba  ilikuwa  ni  muhimu  kutumia  vyombo  vya  habari  kuongeza  uwasilishaji  mzuri 
wa  wanawake,  kwa  kuweka  msisitizo  kwenye  mchango  wao  katika  jamii  na  mafanikio 
ambayo  wameyapata,  na  kuongeza  welewa  wa  umuhimu  wa  kushiriki  kwa  wanawake 
katika  siasa  za  Jordan.  Mwisho,  washiriki  walisisitiza  haja  ya  kushirikiana  na  vyama 
vya  wanawake,  jumuia  za  kijamii,  na  watendaji  wa  serikali  waliochaguliwa  katika 
sehemu  zote  za  nchini  Jordan  ili  wapate  kuwaunga  mkono  na  kuwasaidia  kwa  mali 
katika  juhudi  za  kufikia  malengo  yaliyobainishwa  na  wanawake  kwa  ajili  ya  wanawake. 

Kufuatia  semina  hiyo,  Kamati  ya  Uratibu  kwa  ajili  ya  mashirika  yasiyokuwa  ya 
kiserikali  nchini  Jordan  na  mashirika  mengine  yasiyokuwa  ya  kiserikali  ya  wanawake 
yalianzisha  mradi  ambao  unajumuisha  na  mbinu  hii  ya  kuhamasisha  pamoja  na 
mpango  wa  utekelezaji  ambao  unaendeleza  ajenda  ya  kisiasa  iliyoweka  mkazo  wake 
kwa  wanawake  na  uchaguzi,  ambao  utatekelezwa  wakati  uchaguzi  unapokaribia  na 
wagombea  wanawake  kuanza  kampeni  zao  za  uchaguzi.  Washiriki  wa  kwanza  katika 


118 


Kiambatisho  A 


semina  hii  Sana'a,  Um  Muhammed,  Nawal,  Fadyah,  Um  Ziad,  Hajjeh  Safiah,  Nisreen, 
Rula,  na  Hanan  watakuwa  na  majukumu  makubwa  sana  katika  utekelezaji  wa  mbinu  na 
mpango  huu  wa  uhamasishaji.  Zaidi  ya  hayo,  wanawake  hawa  wanapanga  kutenga 
muda  fulani  baada  ya  uchaguzi  ili  waweze  kutathmini  shughuli  na  ujuzi  wa  wa  uongozi 
kwa  kuzingatia  matokeo  ya  uchaguzi  wenyewe. 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  kitu  gani  kilichowasukuma  wanawake  hawa  kushirikiana? 

•  Kwa  ni  ni  ilikuwa  muhimu  kwao  kuwa  na  maono  ya  pamoja  na  lengo  la 
pamoja? 

•  Ni  vitu  gani  muhimu  katika  mbinu  yao  ya  kuhamasisha? 

•  Je,  upo  ujuzi  wo  wote  walionao  wanawake  ambao  unaimarisha  uwezo  wao 
kushiriki  kikamilifu  katika  shughuli  ya  siasa  ? 

•  Je,  unafikiri  wanawake  wanahamasisha  kwa  kuchukua  hatua  toafauti  na 
wanaume  wanavyofanya?  Kama  ni  ndiyo,  ni  kwa  vipi  na  kwa  nini? 

•  Jinsi  gani  kundi  hih  la  wanawake  lingeweza  kujenga  kuungwa  mkono  kwa 
wagombea  wao  katika  sehemu  zao  na  katika  ngazi  ya  taifa? 

•  Kama  ungekuwa  katika  nafasi  yao  ni  kitu  gani  ungefanya  kilicho  tofauti  na 
waliyoyafanya?  Kwa  nini? 

•  Jinsi  gani  wanawake  hawa  wangetumia  teknolojia  ya  kisasa  ya  habari  na 
mawasiliano— simu,  barua-pepe,  na  mtandao  wa  kompyuta — kufanikisha 
lengo  lao? 


119 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


120 


Kiambatisho  A 


Zoezi  lifuatalo  limetumiwa  na  washiriki  katika  semina  ya  mafunzo  nchini  Nigeria  kama 
mbadala  wa  zoezi  la  Kikao  cha  Kumi.^'^ 

Zoezi:  Kuhamasisha  lcwa  Ajili  ya  Utendaji 
Mfano  wa  Bariya  liHahim  Magazu 

Mnamo  Septemba  2000,  binti  mmoja  wa  umri  chini  ya  miaka  kumi  na  saba  akiitwa 
Bariya  Ibrahim  Magazu,  mwenyeji  wa  kijiji  kidogo  katika  Jimbo  la  Zamfara  nchini 
Nigeria,  alipata  mimba  baada  ya  kubakwa  na  wanaume  watatu.  Alihukumiwa 
kuchapwa  viboko  mia  moja  baada  ya  siku  arobaini  za  kujifungua  na  viboko 
themanini  kwa  madai  kuwa  ahwasingizia  watu  ambao  sio  wahombaka  baada  ya 
mahakama  kutoa  uamzi  kuwa  hapakuwepo  na  ushahidi  wa  kutosha  wa  kubaini  ye 
yote  kati  ya  wanaume  wale  aliowataja  kama  baba  wa  mtoto  wake.  Bariya  aliomba 
kukata  rufaa  ya  kupinga  hukumu  hiyo  na  hakimu  aliyekuwa  akisikiliza  shauri  hilo 
baadaye  ahamua  kuahirisha  adhabu  hiyo  mpaka  baada  ya  msichana  huyo  amalize 
kipindi  cha  kumyonyesha  mtoto.  Hata  hivyo,  agizo  la  hakimu  lUipuuziwa,  na  Bariya, 
akiwa  bado  ananyonyesha  mtoto,  alichapwa  viboko  hata  kabla  ya  tarehe  iliyokuwa 
imewekwa  katika  hukumu  ya  mwanzo  kufikia.  Akiwa  amejuHshwa  tu  usiku  kabla  ya 
siku  ya  adhabu  hiyi  kutekelezwa,  Bariya  ahchukuliwa  na  gari  asubuhi  na  mapema 
hadi  kwenye  mji  wa  karibu  na  kuchapwa  hadharani.  Baadaye,  akiwa  amedhaUlishwa, 
amejaa  majeraha,  na  mwenye  maumivu,  aUachwa  kutafuta  na  kurejea  nyumbani 
mwenyewe.  Licha  ya  kuchapwa  viboko  hivyo,  Bariya  na  famiUa  yake  waUamu 
kuendelea  na  ukatji  rufaa  katika  mahakama  za  Nigeria. 

Kufuatana  na  habari  za  magazetini,  Bariya  alitaka  kuwaita  mashahidi  saba  lakini 
ombi  lake  lUikataliwa.  Badala  yake,  wanaume  ambao  Bariya  aUwashtaki  kwa 
kumbaka  waUachiwa  huru  kwa  sababu  maelezo  ya  Bariya  yaUonekana  kutotosheleza 
kuwaweka  watuhumiwa  hatiani.  Alitakiwa  kutoa  angalau  mashahidi  wanne  wenye 
tabia  nzuri  ambao  wangeweza  kuthibitisha  kuwa  "unywele  usingeweza  kupita  kati  ya 
miiU  yao."  Kwa  upande  mwingine,  wanaume  washtakiwa  hawakuhitajika  kutoa 
kiapo  cha  kutohusika  kwa  kushika  Kurani  wala  ushahidi  wa  hospitali  kukubaUwa  — 
kupima  damu  au  DNA. 

Bariya  Ibrahim  Magazu  hapendi  tena  kuonekana  hadharani.  Kuonekana  kwake  sio 
kwa  lazima  kufuatana  na  kanuni  za  Sheria  za  Shari'a  za  Jimbo  la  Zamfara  au  kanuni 
za  Sheria  za  UhaUfu  za  Jimbo  la  Zamfara.  Licha  ya  haya,  Mahakama  ya  Rufaa 
inakataa  kusikiliza  tena  shauri  lake  mpaka  Bariya  atakapokuwa  tayari  kufika 

mwenyewe  mahakamani.  Bariya  ana  haki  ya  kukata  rufaa  chini  ya  sheria  ya 
Kiiskmu,  Sheria  za  Zamfara,  na  kama  raia  wa  Nigeria  anayeUndwa  na  Katiba  ya  nchi 
hiyo. 

Igizo:  Kundi  la  wanawake  watano  hukutana  kila  wiki  kwa  ajiU  ya  kuhadithiana 
visa  na  kupeana  ushauri.  Mmojawapo  wa  wanawake  hao  amesikia  habari  kuhusu 
taabu  iUyomfika  Bariya  Ibrahim  Magazu,  na  amefadhaishwa  sana  na  tukio  hilo. 
Anawaeleza  wenzake  kisa  hicho  cha  Bariya  cha  kutotendewa  haki  na  mahakama 
na  umma  kwa  kushirikiana  na  rafiki  zake  wanamtetea  vikaU  na  wanaeimua 
kutafuta  njia  ya  kumsaidia  Bariya. 

1.  Wagawe  washiriki  katika  vikundi  vidogo  vya  watu  wanne  wanne.  Kila  kikundi 
kitapanga,  kama  marafiki  katika  igizo  la  hapo  juu  wanavyofanya,  mpango  wa 
utekelezaji  wa  kumsaidia  Bariya,  famiUa  yake,  na  mawakili  wake. 


For  more  information  on  this  case,  contact  BOABAB  at  baobab@baobadwomen.org 


121 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


2.  Maswali  ambayo  kila  kikundi  kitajaribu  kuyashughulikia  ni: 

•  Jinsi  gani  mnapenda  kumsaidia  Bariya?  Ni  aina  gani  ya  msaada  mnapenda 
kumapatia?  Kampeni  yenu  itakuwa  ya  aina  gani? 

•  Je,  kampeni  yenu  itakuwa  ya  sehemu  anapoishi,  ya  kitaifa,  kikanda,  au 
kimataifa? 

•  Je,  litakuwa  jambo  la  kufaa  kuwaomba  wanawake  wengine  kumsaidia 
Bariya?  Kwa  nini?  Je,  wanaume  nao  wanaweza  kukubali  kusaidia? 

•  Je,  kikundi  chenu  kinaweza  kutumia  teknolojia  ya  kisasa  ya  mawasiliano 
kama  vile  faksi,  barua-pepe,  au  vyombo  vya  habari  (kwa  mfano,  makala  za 
magazeti  au  vipindi  vya  kielimu  kwenye  redio  na  televisheni)  kuongeza 
nguvu  ya  kuungwa  mkono? 

•  Ni  vikundi  gani  vya  ushirikiano  vinavyowezekana  mavyoweza  kufikiria 
ambavyo  vinaweza  kusaidia  kufikia  malengo  yenu? 

•  Mtapiamje  iwapo  mnaelekea  kufikia  malengo  yenu  au  la?  Mtatumia  vigezo 
gani? 

•  Je,  ntagawanaje  majukumu  baina  yenu  ili  kukamilisha  shughuli  zenu? 

•  Wanakikundi  waandike  orodha  ya  shughuli  ambazo  watazifanya,  wakieleza 
kwa  kifupi  hatua  watakazopitia  katika  kipindi  cha  wiki  chache  zijazo  katika 
utekelezaji  wa  mpango  wao. 

3.  Makundi  yote  yakiishamaliza  kujadiliana  juu  ya  mipango  yao  utekelezaji, 
washiriki  watarejea  kukaa  kama  kundi  zima  la  semina.  Kila  aliyejitolea  kutoka 
kila  kikundi  ataeleza  mbele  ya  wanasemina  mbinu  ya  uhamasishaji  ya  kikimdi 
chake. 

Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  utaratibu  upi  ambao  kikundi  chenu  kihtumia  kufikia  maamuzi? 

•  Ni  sehemu  gani  iliyokuwa  ngumu  kuliko  zote  katika  kupanga  mbinu  yenu  ya 
kuhamasisha? 

•  Je,  ingekuwa  rahisi  au  vigumu  zaidi  kuamua  juu  ya  hatua  maalumu  ambazo 
zinahitajiwa  kuchukuliwa  kama  wangekuwepo  watu  wengi  zaidi  katika  kikundi? 

•  Mlifikiaje  uamuzi  wa  kugawana  majukumu?  Je,  kuandika  orodha  ya  majukumu 
ilisaidia  kufafanua  jukumu  la  kila  mwanakikundi?  Je,  ilisaidia  kwa  namna  nyingine 
yo  yote  ile?  Kama  ni  ndiyo,  kwa  vipi?  Kama  siyo,  kwa  nini  sivyo? 

•  Je,  shughuli  mlizopanga  katika  kukundi  chenu  zinaweza  kutekelezeka  kiukweli?  Kwa 
nini? 

•  Je,  kuna  jambo  jingine  ambalo  ungependa  kuongeza  ili  kuboresha  shughuli  za 
kikundi  chako,  hasa  baada  ya  kusikia  maelezo  ya  vikundi  vingine? 


122 


Kiambatisho  A 


•  Unafikiri  kuna  tofauti  yo  yote  iwapo  wanakikundi  ni  wanawake  tu,  au  wanaume  tu, 
au  mchanganyiko?  Kwa  nini? 


Uchunguzi 

•  Je,  zoezi  hili  Hmekusaidia  kufikiria  kupanga  mradi  au  kampeni  yako 
mwenyewe  kuhusu  matatizo  mbali  mbah?  Kwa  nini? 

•  Kama  utafikiria  kuanzisha  kampeni  yako  mwenyewe,  itakuwa  ni  ya  aina  gani 
na  utaiendeshaje? 


123 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Kikao  hiki  kimetumiwa  na  washiriki  wa  semina  ya  mafunzo  nchini  Palestine  kama 
mbadala  wa  Kikao  cha  Kumi  na  Moja. 

Kushawishi  Kwa  Ajili  ya  Hal<i  za  Uraia  wa  Wanawal<e 
Nchini  Palestine 

Mnamo  Novemba  1995,  Wanawake  wawili  wa  Palestine  waliifahamisha  Kamati  ya 
Kiufundi  ya  Mambo  ya  Wanawake  (Women's  Affairs  Technical  Committee  [WATC]) 
kuhusu  hali  ya  kufadhaisha  sana.  Wanawake  hawa  walipopeleka  maombi  ya  kupatiwa 
pasipoti  za  Palestine,  maafisa  waliwaambia  kuwa  walitakiwa  wawe  na  kibali  cha 
maandishi  kutoka  kwa  "walezi  wao  wa  kiume"  ambacho  kingeonyesha  kuwa 
wamepewa  ruhusa  ya  kutafuta  pasipoti,  kufuatana  na  utaratibu  uliowekwa  hivi 
karibuni  na  Wizara  ya  Mambo  ya  Ndani  ya  Palestine. 

Kamati  ya  WATC  bila  kuchelewa  ilianzaa  kuandaa  ombi  la  kupinga  utaratibu  huo 
ikieleza  kwamba  utaratibu  huu  ulikiuka  Azimio  la  Uhuru  la  Palestine  (Palestinian 
Declaration  of  Independence)  la  mwaka  1988  na  pia  Azimio  la  Haki  za  Binadamu 
Duniani  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  pamoja  na  Makubaliano  ya 
Utokomezaji  wa  Aina  zote  za  Ubaguzi  Dhidi  ya  Wanawake  (Convention  on  the 
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women  [CEDAW]).  Mashirika 
mengi  ya  wanawake  yaliweka  sahihi  ombi  hilo,  ambalo  WATC  ililiwasilisha  katika 
Wizara  ya  Mambo  ya  Ndani.  Afisa  mmoja  wa  Wizara  aliifamisha  WATC  kuwa  Naibu 
Waziri  wa  Mambo  ya  Ndani  angeshiriki  katika  mjadala  wa  wazi  na  wa  kuonyeshwa 
moja  kwa  moja  na  televisheni  juu  ya  suala  hilo. 

WATC  ilichukua  hatua  ya  kuandaa  mwelekeo  wa  mjadala  huo  kwa  kutuma  nakala  ya 
ombi  la  kupinga  utaratibu  huo  kwa  Shirika  la  Utangazaji  la  Palestine  (palestinian 
Broadcasting  Corporation  [PBC]).  Wakati  wa  matangazo  ya  televisheni  ya  jioni  katika 
kipindi  cha  "Mazungumzo  ya  Wazi"  (An  Open  Diologue)  akiwa  na  afisa  wa  palestine, 
Naibu  Waziri  wa  Mambo  ya  Ndani  alitambulishwa  na  WATC  ilijulishwa  ili  mmojawapo 
wa  wawakilishi  wake  aweze  kupinga  kuwekwa  kwa  utaratihu  amhao  unawataka 
wanawake  wapate  ruhusa  ya  wanaume  ili  kupatiwa  pasipoti.  Akiwa  anasisitiza  hitilafu 
iliyopo  kati  ya  utaratibu  huu  na  sheria  za  kimataifa,  mwakilishi  wa  WATC  alimuuliza 
Naibu  waziri,  "Rais  wetu  alipotangaza  Azimio  la  Uhuru  wa  palestine,  akisema  kwamba 
wanawake  watatendewa  usawa  kama  wanaume,  tulishangilia  kwa  muda  wa  dakika 
thelathini!  Je,  inawezekana  kabisa  kwamba  ushangiliaji  huo  ulikuwa  wa  hure?"  Naibu 
Waziri  alijihu  kwa  kupongeza  mapambano  ya  wanawake  wa  palestine  na  kutangaza 
kuunga  mkono  jinsia  ya  kiungwana,  lakini  alisisitiza  kuwa  kufuatana  na  makubaliano 
na  Israel,  alikuwa  akilazimika  kutekeleza  sheria  za  sasa  za  Misri  na  Jordan  hadi  hapo 
sheria  ya  Palestine  itakapotolewa. 

Bila  kuwa  tayari  kukubaliana  na  msimamo  wa  Naibu  Waziri,  WATC  ilimkaribisha 
kuhudhuria  mkutano  uliokuwa  umepangwa  kufanyika  tarehe  4  Desemba  1995.  WATC 
ilikubali  kumwonyesha  mapema  Naibu  Waziri  ajenda  ya  mkutanon  na  kukaribisha 
wanawake  watetezi  wa  nchini  na  wa  kimataifa  kutoka  katika  vyama  mbalimhali  vya 
siasa  na  waandishi  wa  habari.  Naibu  waziri  alitumia  nafasi  hiyo  kueleza  mafanikio 
yaliyofikiwa  na  wizara  yake,  lakini  bado  akawa  anasisitiza  umuhimu  wa  mila  za 
KiaraJni  katika  kushughulikia  suala  hili  wakati  Shehe  wa  Kiislamu  akiandika 
kumbukumbu.  WATC  iliandika  kumbukumbu  za  mkutano,  na  kuzichapisha  kama 
kijitabu  ambaclio  ilikisamhaza  kwa  mashirika  ya  haki  za  binadamu  na  vyombo  vya 
habari  vya  nchini  Palestine. 


124 


Kiambatisho  A 


Kuwa  na  mawasiliano  ndani  ya  vyombo  vya  habari  ilikuwa  muhimu.  Mkurugenzi  wa 
Idara  ya  Habari  wa  PBC  alikuwa  akifuatilia  kwa  makini  shughuli  na  miradi  ya  WATC. 
Akiwa  anafikiria  juii  ya  taifa  linalojengeka  la  Palestine,  mkurugenzi  huyo  alifanya 
mahojiano  na  mmoja  ya  wanachama  wa  WATC  juu  ya  madai  yake  ya 
kuwatengeawanawake  asilimia  thelathini  ya  viti  vya  Baraza  la  Wawakilishi  la  Palestine 
(Palestinian  Legislative  Council  [PLC]).  Mwanamke  huyo,  naye  pia  alimkaribisha 
mkurugenzi  kutembelea  ofisi  za  WATC.  Akiwa  amefurahishwa  sana  na  kazi 
inayofanywa  na  WATC  na  hasa  kijitabu  ambamo  kumbukumbu  za  mkutano  wa  Naibu 
Waziri  zilikuwa  zimehifadhiwa,  tnkiirugenz.i  huyo  wa  Idara  ya  Hahari  ya  PBC  aliomba 
kufanyike  mjadala  mwinigine  wa  kuntshwa  moja  kwa  moja  katika  ya  wanawake  hao  na 
Naibu  Waziri.  Ombi  hilo  lilisahabisha  kufanyika  kwa  mahojiano  mengi  ya  televisheni 
ambapo  wanawake  waliweza  kulezea  visa  na  matukio  ya  michango  yao  binafsi 
waliyoitoa  katika  familia  na  jamii  zao  lakini  mwishowe  wanakuja  kuambiwa  kuwa 
walihitaji  ruhusa  za  baba,  kaka,  na/au  waume  zao  ili  kuhesabiwa  kama  rai  kamili  na 
kuwa  na  pasipoti. 

WATC  ilituma  barua  katika  ofisi  za  balozi  mbalimbali  za  nchi  za  nje  ikieleza  na 
kulalamika  juu  ya  utaratibu  huo  wa  kibaguzi  katika  utoaji  pasipoti  na  kuomba  msaada 
wa  kusaidia  wanawake  wa  Palestine.  Kufuatiliwa  na  kutangazwa  katika  vyombo  vya 
habari  kwa  kampeni  hiyo  kulipanuka  kutoka  vyombo  vya  habari  vya  nchini  hadi 
vyombo  vya  kimataifa  wakati  wanawake  walipoandamana  mjini  Ramallah  kudai 
kuwakilishwa  katika  Baraza  la  Wawakilishi  (PLC)  na  kuondolewa  utaratibu  huo  wa 
pasipoti.  Kati  wa  waandamanaji  hao,  walikuwemo  wagombea  12  katika  uchaguzi  wa 
PLC,  wanane  wakiwa  ni  wanaume  na  wanne  wanawake,  ambao  wote  wakiwa 
wametamka  wazi  kuwa  wangeunga  mkono  haki  za  wanawake  na  kushutumu  utaratibu 
huo  wa  Wizara  ya  mambo  ya  Ndani.  Mashirika  ya  habari  ya  CNN,  French  TV,  na 
Shirika  la  Habari  la  Canada  ( CBC)  yalifuatilia  na  kutangaza  maandamano  haya. 

Ikiwa  imepata  nguvu  kutokana  na  kuungwa  mkono  na  umma  wa  Palestine  na  habari 
zake  kutangazwa  na  vyombo  vya  habari  vya  kimataifa,  WATC  ilidumisha  kampeni  yake 
ya  kutetea  haki  za  wanawake  kutambuliwa  kama  rai  akamili---iliandaa  maandamano; 
ilishirikiana  na  vyama  vya  haki  za  binadamu;  kukutana  na  mawaziri  mbalimbali,  ikiwa 
ni  pamoja  na  Rais  Yasser  Arafat;  na  kuandika  tahariri  katika  magazeti.  Kadri  kampeni 
ya  WATC  ilivyozidi  kupamba  moto,  chumba  cha  habari  cha  PBC  kilipokea  faksi  kutoka 
kwa  Naibu  Waziri  wa  Mambo  ya  Ndani  tarehe  19  Desemba  1996.  Waraka  ulisema 
kwamba  wanaume  na  wanawake  wangehudumiwa  kwa  usawa  na  kwamba  ofisi  yake 
insigeendlea  kuwataka  wanawake  wawe  na  ruhusa  ya  "walezi  wao  wa  kiume" 
wanapowasilisha  maombi  ya  pasipoti. 


Maswali  ya  Majadiliano 

•  Ni  hatua  gani  ambazo  kamati  ya  WATC  ilizichukua  kuendesha  kampeni  ya 
kushawishi  kubadilisha  utaratibu  wa  Wizara  ya  Mambo  ya  Ndani?  WATC 
inapambanaje  kujenga  utambuzi  wa  kuwa  na  lengo  la  pamoja  baina  ya  watu 
wengine  katika  jamii  hiyo? 

•  Vyombo  vya  habari  vihtoa  mchango  gani  katika  kampeni  ya  WATC?  Aina 
nyingine  za  teknobjia  ya  kisasa  ya  mawasiliano  vilichangiaje? 

•  WATC  ikumbana  na  vukwazo  gani  katika  jitihada  zake  za  kufikia  maafikiano 
ya  watu  wengi  juu  ya  haki  za  wanawake  za  uraia  kamili?  Ni  vikwazo  gani 


125 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


katika  jitihada  za  kujenga  lango  la  pamoja  kati  ya  watu  walio  na  tofauti  nyingi 
au  hata  katika  makundi  yenye  watu  walio  na  mtazamo/tabia  za  kufanana? 
Utashindaje  vikwazo  hivyo? 

•  Je,  kujenga  lengo  la  pamoja  ni  jambo  linalowezekana  na/  au  linalopendwa  na 
watu  wote  mara  zote?  Kwa  nini? 

•  Ni  vigezo  gani  utavitumia  kupima  mafanikio  ya  kampeni  hii? 

•  Jinsi  gani  vyombo  vya  habari  katika  jamii  yako  vinashughulikia  masuala  ya 
haki  za  wanawake?  Ni  mbinu  gani  zenye  kufaa  katika  mahali  pako  unapoishi 

ambazo  unaweza  kuzitumia  kuvutia  vyombo  vya  habari  na  kuungwa  mkono 
kwa  ajiU  ya  kampeni  za  kisiasa,  kisheria,  au  kiuchumi  zinazosaidia  kuleta  haki 
kwa  wanawake. 


126 


KIAMBATISHO  B 


Mbinu  za  Usimamizi 


Zipo  nyenzo  nyingi  zmazotumiwa  na  wasimamizi  ili  kuchochea  majadiUano  na  usikivu 
katika  vikao  vya  semina.  Ili  kuleta  matokeo  makubwa  yanayotarajiwa  katika  semina,  ni 
vizuri  kwa  msimamizi  kuwa  tayari  kubadiUsha  muundo  wa  mazingira  ya  kujifunza  kila 
inapoonekana  inafaa.  Hapa  chini  ni  orodha  ya  mbinu  za  usimamizi,  nyingi  ya  mbinu 
hizi  zimo  katika  kitabu  hiki.  Unaweza  kutumia  moja  au  zaidi  ya  mbinu  hizi  katika 
vikao  fulani,  au  wewe  au  washiriki  wengine  mnaweza  kuwa  mnazo  mbinu  zenu  za 
ziada  ambazo  zinaweza  kufaa  zaidi  katika  kundi  lenu.  Jambo  muhimu  kukumbuka  ni 
kwamba  hakuna  njia  moja  tu  sahihi  ya  kujifunza.  Alimradi  vikao  vinatimiza  sifa  tatu — 
kuehmisha,  kuadilisha,  na  kuburudisha — basi  uko  katika  mwelekeo  mzuri  wa 
usimamizi. 

V\tesifu  (Maandiko  ya  Hai>ari  za  iviaislia  ya  V\fetu):  Habari  za  maisha  ya 

watu  zinatoa  mifano  bora  ya  uchaguzi  na  maamuzi  wafanyayo  katika  maisha  yao. 
Katika  semina,  habari  za  maisha  ya  watu  huwawezesha  washiriki  kulinganisha  visa  vya 
maisha  na  maamuzi  yao  na  visa  vya  watu  wengine.  Na  hii  huwasaidia  kutafakari  juu  ya 
malengo  na  uwezo  wao  binafsi. 

Viicatuni  na  l^liclioro:  Utumiaji  wa  michoro  au  picha  zinazoonyesha  watu 

wakisema  ua  kufanya  vitu  mbalimbah  ni  mbinu  ya  kuchochea  na  kuburudisha  kuweza 
kuibusha  majadiliano  juu  ya  mbinu  za  mawasiliano.  Hata  mchoro  wa  kawaida  unaweza 
kuwasilisha  kwa  urahisi  tatizo  kubwa  na  kuchochea  majadiHano  mazuri  na  ya  kufaa. 
Wasimamizi  wanaweza  kuwasihsha  vikatuni  au  michoro  katika  kundi  ili  vijadihwe 
katika  vikundi  vidogo  vidogo  au  kundi  zima  la  semina. 

Visa  au  Matukio  ya  Kubuni  :  Visa  au  matukio  ya  kubuni  yanayoelekeana  na 
mada  za  semina  yanaweza  kuhadithiwa/kusomwa  na  kisha  kujadiliwa  katikakundi 

zima  la  semina.  Visa  vya  kubuni  vinaweza  kuwa  si  vya  kutatanisha  sana  kuliko  matukio 
ya  kweli  ambapo  washiriki  wa  kundi  wanaweza  kuwa  maoni  mazito  na  yanayokinzana 
sana.  Kwa  mfano,  kuliko  kuzungumzia  tukio  la  kweli  ambapo  kiongozi  au  mkurugenzi 
au  mwajiri  alishindwa  kuleta  suluhisho  zuri  kwa  tatizo  la  kikazi,  mara  nyingi  inakuwa 
rahisi  kujadili  tukio  la  kubuni  ih  maoni  juu  ya  udhaifu  au  makosa  yaliyotokea 
hayahusushwi  na  mtu  ye  yote  katika  semina  hiyo  au  ye  yote  ambaye  washiriki 
wanamjua. 

Maongezi  Huru:  Wakati  mwengine  mambo  yanayozungumzwa  huwa  ni  tata, 
mazito  au  nyeti  sana  kwa  kundi  kubwa  kuweza  kufanya  majadiUano  ya  kufaa. 
Maongezi  huru  huwezesha  kundi  zima  kushiriki  katika  majadiUano  yale  yale  lakini  kwa 
kuepuka  hatari  zinazoweza  kutokea  katika  majadiliano  ya  kundi  lote  zima.  Katika 
bakuli  la  kweli  la  kioo  la  samaki,  samaki  huogelea  na  kuvinjari  katika  mazingira 
ambayo  yanaweza  kuangaliwa  bila  shida  na  wale  walio  nje  ya  bakuli  hilo.  Maongezi 
huru  nayo  hufanyika  kwa  njia  hiyo  hiyo.  Watu  wakujitolea  ndani  ya  kundi,  kwa 
kawaida  kuanzia  wawili  hadi  sita  kulingana  na  mada  ya  majadiliano  na  ukubwa  wa 
kundi  zima,  hujadiU  mada  kwa  kina  mbele  ya  washiriki  wengine  kwa  muda  kama  wa 
dakika  kumi.  Wakati  mwingine  washiriki  wengine  katika  kundi  wanaweza  kutoa  maoni 
yao  juu  ya  yale  yaliyotolewa  na  wahojitolea  na  wakati  mwingine  wahojitolea 
wakiishamaliza  maongezi  kundi  zima  huanza  kufanya  majadiUano  juu  ya  kile 


127 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


kilichojitokeza  katika  maongezi  ya  kundi  la  waliojitolea.  Mazoezi  katika  kitabu  hiki 
yanaweza  kufanyika  kwa  njia  hii  ya  maongezi  huru.  Katika  hali  hiyo,  kikundi  kidogo 
cha  waliojitolea  kinashiriki  katika  zoezi  mbele  ya  kundi  zima  la  semina  na  kisha  kila 
mshiriki  anajiunga  katika  majadiliano  juu  ya  yale  yaliyojadiliwa  na  kundi  dogo. 

Vichombezi  vya  Mjadaia  na  Villimizaji :  jukumu  la  vichombezi  na  vihimizaji 
ni  kuwasadia  washiriki  kuzoeana  zaidi  mmoja  kwa  mwengine  na  kujisikia  huru 
kuzungumza  mbele  ya  washiriki  wengine  wa  semina.  Mara  nyingi,  vichombezi  vya 

mazungumzo  hutumiwa  zaidi  mwanzoni  mwa  semina  na  mwanzoni  mwa  vikao  vya 
semina.  Hata  hivyo  vinaweza  kusaidia  wakati  wo  wote  katika  vikao  ili  kuburudisha  au 
kubadilisha  mwelekeo  wa  majadiliano  kwa  washiriki  ambao  hutokea  wakatoka  nje  sana 
ya  suala  linalojadiliwa  au  kuanza  kukosa  imani  na  washiriki  wenzao  hasa  katika 
mjadala  wenye  mitizamo  mikali  inayopingana.  Vichombezi  mjadala  vya  kawaida  ni 
maswali  yanayolenga  kupata  majibu  juu  ya  habari  za  binafsi  lakini  ambazo  SIYO  za 
siri  na  yanajibiwa  na  kila  mshiriki  kwa  kuzungukia  kundi.  Mifano  ya  maswali  haya  ni 
kama,  "Kama  ungekuwa  na  pesa  nyingi  sana  na  unahitajika  kutumia  kiasi  fulani 
kununulia  familia  yako  zawadi,  hiyo  zawadi  itakuwa  ya  namna  gani?"  Au,  "Kama 
ungekuwa  ni  mmea,  ungekuwa  aina  gani  ya  mmea  na  kwa  nini?"  Au,  "Ni  chakula  gani 
unapenda  sana  kuUko  vyote  na  kwa  nini?"  Wasimamizi  wanapaswa  kuwa  wabunifu 
kuhusiana  na  vichombezi  na  vihimizi;  kimsingi  vinapaswa  kuburudisha. 

Utunzaji  wa  Taafifa  za  Kila  Silcu:  Wakati  mwingine,  wasimamizi  uwaomba 

washiriki  wa  semina  waandike  ndani  ya  daftari  zao  habari  za  kila  siku  na  mawazo  yao 
kuhusu  yale  yaliyozungumziwa  na  kutendeka  pamoja  na  yale  waliojifunza  katika 
semina.  Msimamizi  anaweza  kuamua  kutenga  muda  mfupi  mwishoni  mwa  kila  kikao 
kwa  ajili  ya  kuwapa  nafasi  washiriki  kuandika  taarifa  zao.  Pia  anaweza  kuwaacha  huru 
ili  waende  kuandika  taarifa  hizi  huko  majumbani  kwao  ikiwa  wanataka.  Kwa  wakati 
mwingine  washiriki  wanaweza  kuombwa  kusoma  yale  waliyoyaandika  ndani  ya  daftari 
zao  mwanzoni  mwa  kikao  au  mwishoni  mwa  semina.  Hata  hivyo  maamuzi  ya  washiriki 
kuelezana  au  kutoelezena  juu  ya  yale  wanayoandika  katika  daftari  zao  za  taarifa 
yanabaki  kuwa  juu  ya  washiriki  wenyewe. 

Habari  Kutolca  Vyombo  vya  Habari:  Habari  zinazotangazwa  au  kuandikwa 

katika  vyombo  vya  habari  ambazo  washiriki  wote  wamezisikia  zinaweza  kufaa  kuwa 
kichochezi  cha  majadiliano.  Kwa  mfano,  kisa  kinachotangazwa  juu  ya  suala  muhimu 
linalofuatiliwa  na  mwanasiasa  mwanamke  kinaweza  kutumika  kuchochea  mjadala  juu 
ya  uhalisi  wa  uongozi  na  jinsi  ya  kufanyia  kazi  maono  binafsi. 

Wenza:  Mara  nyingi  katika  mazingira  ya  semina  kuna  baadhi  ya  washiriki  ambao 
husitasita  kuzungumza  mbele  ya  kundi  lote.  Kugawa  kundi  katika  vikundi  vya  watu 
wawili  wawili  kunasaidia  watu  wengine  kushiriki  kikamilifu  zaidi.  Mara  tu  kundi  zima 
linapokutana  tena,  mawazo  au  maoni  ya  yule  aliye  na  aibu  yanaweza  kuwasilishwa 
katika  kundi  na  mwenzi  wake.  Kuwa  na  vikundi  vya  wawili  wawiU  pia  kunasaidia 
majadiliano  ya  kina  juu  ya  mada  husika.  Kundi  linapokuta  zima,  yale  maoni  muhimu  tu 
yaUyojitokeza  katika  vikundi  vidogo  ndio  yanapaswa  kuwasiHshwa. 

Maswali  na  Majibu:  Mbinu  ya  msingi  ya  usimamizi  ni  kuuliza  maswaU  ili 
kuongoza  majadiliano  ya  kundi.  Mbinu  hii  hujulikana  kama  "maswali  na  majibu". 
Jukumu  la  msimamizi  ni  kuuliza  maswali  yasiyokuwa  na  majibu  dhahiri  ili  kupanua 
mjadala.  Maswali  y  anayodai  majibu  mafupi  na  rahisi  hayafai.  Msimamizi  asiulize  swali 
analojua  kuwa  lina  jibu  moja  tu  sahihi.  Si  jukumu  lake  kufundisha  habari  sahihi,  bali  ni 
kuwapa  nafasi  washiriki  kubadiUshana  maoni  na  kufikia  mahitimisho  yao. 


128 


MadondoO:  Ili  kuongeza  matokeo  mazuri  ya  vikao  vya  semina,  washiriki  wanaweza 
kuombwa  kuleta  madondoo  yenye  kufaa  yaliyosemwa  na  watu  maarufu,  au  kutoka 
vitabuni,  nyimbo,  nyaraka  za  sheria,  maandiko  ya  dini,  au  vyanzo  vingine  kwa  ajili  ya 
kujadiliwa  na  kundi. 

Kuigiza:  Uigizaji  huwawezesha  washiriki  kusikiliza  na  na  kutafakari  juu  ya  maoni  na 
mitazamo  ambayo  si  lazima  sawa  na  yao  wenyewe.  Watu  hupewa  uhusika  wa  kuigiza, 
kama  vile  waajiri  na  watumishi  wao,  maafisa  wa  polisi  na  raia,  madaktari  na 
wagonjwa,  n.k.  Ama  mbele  ya  kundi  au  katika  vikundi  vya  wawili  wawiH,  kila 
mshiriki  huwakilisha  mojawapo  ya  uhusika  katika  maongezi.  Baada  ya  kuongea  kwa 
muda  kama  wa  dakika  kumi,  kundi  lote  hujiunga  tena  ili  kueleza  na  kujadUi  maongezi 
hayo. 

Vilcundi  Vidogo  Vidogo:  Kuwagawa  washiriki  katika  vikundi  vidogo  vidogo 
huwawezesha  kushiriki  kushiriki  kikamilifu  zaidisana  katika  mazoezi  na  majadiliano. 
Kadri  watu  wanavyokuwa  wachache  katika  kikundi  ndivyo  wanavyopata  nafasi  kubwa 
ya  kushiriki.  Kuna  njia  nyingi  ambazo  zinaweza  kutumiwa  kugawa  kundi  katika 
vikundi  vidogo  vidogo.  Msimamizi  anaweza  kuamua  kupanga  vikundi  hivyo  mapema 
ili  kuhakikisha  kila  kundi  Una  watu  wa  aina  mbalimbali  kame  vile  umri  tofauti, 
utaalamu/kazi  tofauti,  welewa  wa  suala  linalojadiliwa,  au  mambo  mengine. 

•  Kugawa  Bila  Utaratibu  Maalumu:  njia  ya  kawida  kuunda  vikundi  ni 

kugawa  watu  bila  utaratibu  maalumu.  Baada  ya  msimamizi  kuamua  ni  vikundi 
vingapi  anahitaji,  washiriki  wanajihesabu  hadi  kufikia  idadi  hiyo.  Kwa  mfano, 
kfima  ni  vikundi  vitano,  washiriki  watahesabu  namba  moja  hadi  tano 
kuzungukia  kundi  lote.  Wale  wote  waliohesabu  moja  wataunda  kikundi 
kimoja;  wale  walihesabu  mbih  wataunda  kikundi  kimoja,  n.k. 

•  Kugawa  kwa  Kutumia  Utaratibu  wa  Alfabeti  ya  Majina:  Waombe 
washiriki  kufanya  mstari  au  mduara  kulingana  na  herufi  za  kwanza  za  majina 
yao,  wakianza  na  herufi  ya  mwisho  ya  alfabeti.  Kisha  wagawe  washiriki 
kufuatana  na  idadi  ya  vikundi  mnavyohitaji. 

•  Kugawa  kwa  Kutumia  Utaratibu  wa  Siku  za  Kuzaliwa:  Waombe  washiriki 
waunde  mstari  au  mduara  kuhngana  na  siku  zao  za  kuzaliwa  ukianza  na  tarehe 
I  Januari  na  kumalizia  na  tarehe  31  Desemba.  Kisha  wagawe  washiriki 
kufuatana  na  idadi  ya  vikundi  mnavyohitaji. 

i^laneno  dhidi  ya  l^awazo:  Ili  kuonyesha  mbinu  za  mawasiliano,  maafikiano,  na 

mabishano,  linaweza  kuwa  jambo  la  kufaa  kuwasilis  ha  vitu  vyote  viwili  vya  msemaji, 
yaani  maneno  na  mawazo  yake,  juu  ya  kitu  gani  alichokusudia  kuwasilisha.  Hili 
linaweza  kufanyika  kwa  njia  ya  maandishi,  maneno  ya  msemaji  yakiwa  yamefungiwa 
katika  alama  za  kunukuu  kuonyesha  mawazo  yake  halisi.  Au  washiriki  wanaweza 
kufanya  maigizo  ambapo  mwigizaji  anatamka  mawazo  ya  mtu  anayeigizwa  na  mshiriki 
mwingine  anatumia  mawazo  hayo  kushawishi  kwa  kutumia  maneno  yake.  Kwa  mfano, 
washiriki  wawih  wanaweza  kuwakilisha  mawazo  na  maneno  ya  binti  ambaye  anajaribu 
kumshawishi  mama  yake  ampe  ruhusa  ya  kwenda  kwenye  chuo  cha  tiba.  Mshiriki  wa 
kwanza  anaeleza  yale  ambayo  binti  yule  anavyojisikia  kwenda  kwenye  chuo  cha  tiba, 
ikiwa  ni  pamoja  na  matumaini,  maono,  na  masuala  ya  jumla.  Mshiriki  wa  pili 
anachagua  maneno  ya  kumshawishi  mama  yake  ili  amruhusu  kwenda  chuo  hicho. 
Baadaye,  kundi  zima  la  semina  linaweza  kujadili  juu  ya  uchaguzi  wa  maneno  na  mbinu 
za  mawasiliano  za  binti  huyo.  Igizo  kama  hilo  kuhusu  mawazo  na  maneno  ya  mama 
linaweza  kupanua  mjadala  zaidi.  Kwa  kutumia  kwa  ufanisi  ujengaji  picha  wa  washiriki 


129 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


juu  ya  matukio  yanayoweza  kutokea,  mbinu  ya  maneno  dhidi  ya  mawazo  inaweza 
kutumika  katika  mazingira  mengi  ya  aina  mbalimbali  ambayo  ni  yenye  maana  na  mafao 
kwa  janui  na  kazi  za  washiriki. 


130 


KIAMBATISHO  C 


Usikilivu  wa  Kushiriici 

Watu  wengi  hufikiri  kuwa  usikivu  ni  jambo  lijalo  kwa  urahisi— jambo  tunalolifanya 
siku  zote — na  kwa  jumla  huu  ni  ukweli.  Lakini  bado  ni  kweli  kuwa  wasikilizaji  wazuri, 
kama  walivyo  viongozi  wazuri,  ni  wale  wanaojifunza  kutokana  na  yale  wayasikiayo.  Ili 
kusikia  ambayo  mtu  mwingine  anasema  ni  muhimu  uweke  kando  mawazo  na  maamuzi 
ambayo  tayari  umeishayajenga  akilini  mwako  ambayo  yanaweza  kuwa  kama  kizuizi, 
kinachokuzuia  wewe  kuelewa  vizuri  maana  au  ujumb  e  uliokusudiwa.  Zaidi  ya  hayo, 
msikilizaji  mzuri  anapaswa  kuhimiza  mawasiliano  kwa  kuweka  mkazo  katika  jambo 
linalozungumzwa  na  kutoa  ishara  za  maneno  na  zisizo  za  maneno  kuonyesha  kwamba 
anafuatiha  kwa  makini  mtiririko  wa  mawazo  ya  msemaji.  Hapa  chini  nibaadhi  ya 
mapendekezo  kukusaidia  wewe  katika  matendo  ya  kusikiliza  na  kushiriki  katika 
mazungumzo.  Yajaribishe  njoimbani  au  kazini  ili  kufanya  majaribio  ya  ni  mbinu  ipi 
inakufaa  zaidi  katika  mazingira  yako. 

Usikivu 

Weka  Kando  Madhanio:  Kuweka  kando  madhanio  ni  ishara  ya  heshima  kwa 
msemaji.  Hivyo  huruhusu  mawazo  yake  kukuingia  bila  kuwa  yamezuiwa  na  mawazo 
ambayo  umeishayajenga  na  chuki  bila  sababu.  Kwa  kufanya  hivyo  kunaonyesha 
kujiamini  kwako  katika  utambuzi  na  uwezo  wako  wa  kupima  habari  kwa  kuzingatia 
uzito  na  ukweli  wake.  Watu  ambao  huogopa  kuweka  kando  mawazo  yao  hukosa  moyo 
wa  kujiamini  katika  misimamo  au  imani  zao. 

J  iweke  Katika  Nafasi  ya  l^semaji :  Ili  uweze  kuelewa  vizuri  maoni  ya  mtu 
mwingine,  jaribu  kufikiria  na  kujiweka  katika  nafasi  ya  msermji.  Jiulize,  ni  kitu  gani 
kilichomtokea  mpaka  akafikia  kuwa  na  msimamo  au  maoni  kama  haya?  Nini  msingi  au 
mazingira  ya  mtazamo  anaouelezea.  Jaribu  kufikiria  jinsi  ambavyo  ungejisikia  au 
ungefikiria  kama  ungekuwa  umetokewa  na  hayo  hayo  yaliyompata? 

Kuvua  Makini:  Kuwa  makini  ni  jambo  linaloweza  kuonekana  kuwa  la  kawaida 
kutokea  katika  usikihzaji,  lakini  bado  ni  gumu  kulifikia.  Kufuatiha  mtiririko  wa 
mantiki  za  hoja  za  msemaji  ni  jambo  linaloweza  kuwa  gumu,  hasa  kama  msemaji  ana 
tabia  ya  kurudiarudia  hoja,  au  anatumia  maneno  magumu  au  mtindo  wa  kuzungumza 
usiokuwa  wa  kawaida.  Kusikiliza  pia  kunaweza  kuwa  kugumu  iwapo  matumizi  ya 
lugha  ya  msemaji  yanaonyesha  kiwango  tofauti  cha  elimu  au  kama  uundaji  wake  wa 
mawazo  ni  wa  polepole.  Msikilizaji  mzuri  anaweza  kuchuja  maneno  yaliyochaguliwa 
na  msemaji  ili  aweze  kusikia  mawazo  yake  bila  upendeleo. 

Kushiriki  Katika  Majadiliano 

Kuitikia  Bila  Kusema:  Yale  usiyoyasema  kwa  kutamka  wakati  wa  mazungumzo 
yanaweza  kuwa  na  maana  sawa  na  yale  unayotamka  kwa  mdomo.  Kwa  makusudi  au 
bila  kukusudia  sote  hutoa  ishara  za  kimwili  juu  ya  maoni  na  jinsi  tulivyopokea 
yanayosemwa  na  wengine.  Zipo  ishara  nyingi  za  maungo  ya  mwili  unazoweza 
kuonyesha  kwamba  unamsikiliza  msemaji  kwa  makini  na  kuelewa  anachosema. 
Kuegemea  mbele,  kuweka  mikono  yako  wazi,  kuangalia  kwa  tahadhari,  kutazamana 


131 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


usoni,  na  kukubali  kwa  kichwa  ni  baadhi  tu  ya  njia  nyingi  za  kumpa  moyo  mtu 
anayezungumza  nawe. 

Kuitikia  icwa  Kusema:  Kusikiliza  sio  tu  tendo  la  kiakili  na  kimwih;  pia  zipo 
ishara  za  kimaneno  unazoweza  kutoa  kuonyesha  kwamba  unasikiliza  na  kufuatilia  kwa 
makini  yale  ayasemayo  msemaji.  Baadhi  ya  ishara  hizi  ni: 

•  Semi  na  Maneno  ya  Mshangao:  Ishara  muhimu  za  kimaneno  hujumuisha 

semi  fupi  na  rahisi  au  maneno  ya  mshangao.  Kwa  mfano,  kusema  "ndiyo" 
"bila  shaka",  "kweli  kabisa"  hata  pia  "uh-  huh,"  wakati  msemaji  anapo 
pumzika  au  anapomaliza  kueleza  wazo  alilokuwa  akilieleza. 

•  Kufafanua:  Mbinu  nyingine  ni  kufafanua  wazo  la  msemaji  (rudia  kusema 
aUyoyasema  kwa  maneno  yako).  Kufafanua  kunakulazimisha  kusikiliza  kwa 
makini  sana  yale  anayosema  msemaji  na  pia  hutoa  nafasi  kwa  msemaji 
kuthibitisha  iwapo  imieelewa  vizuri  alichomaanisha.  Kwa  mfano,  kufafanua 
maelezo  ya  msemaji  kunaweza  kusikika  hivi  "  kwa  hiyo,  unasema  kwamba 
umepatwa  na  mambo  mabaya  kwa  kufanya  kazikwako  katika  shirika  hilo, 
hata  kuja  mkurugenzi  mpya,  bado  siyo  jambo  la  kufaa  kujitumbukiza  katika 
hatari  ya  kuendelea  kufanya  kazi  hapo  ?" 

•  Maswali  ya  Kufuatilia:  Mara  nyingi,  maswali  ya  kufuatilia  inaweza  kuwa 

njia  nzuri  ya  kumwongoza  msemaji.  Wakati  mwingine  msemaji  anaweza  kuwa 
na  wazo  la  jumla  juu  ya  kile  alichokusudia  kusema,  na  maswali  ya  kufuatilia 
yanamsaidia  kuunda  au  kujenga  mahitimisho  mahususi  zaidi.  Maswali  ya 
kufuatilia  yanayoweza  kuleta  mafanikio  katika  mazungumzo  ni  yale  ambayo 
yanakuongezea  kikweli  welewa  wako  wa  mtiririko  wa  mawazo  ya  msemaji  au 
mtazamo  wake.  Kwa  kumsikiliza  msemaji  kwa  m£ikini  unaweza  kuona 
mapengo  katika  maelezo  yake  ambapo  ndipo  unaweza  kuuliza.  Maswali 
ambayo  yanaelekea  kuwa  ya  kiupinzani  tu  au  hayahusiani  na  jambo 
linaloelezwa  na  msemaji  yanaweza  kuwa  matokeo  mabaya  ya  kuzuia  uwezo 
wa  msemaji  kuwasilisha  maoni  yake  kwa  uthabiti  na  yanaweza  kumfanya 
asiendelee  kuzungumza.  Maswali  ya  kuleta  mafanikio  yanapaswa  kuhusiana 
na  kile  msemaji  anachosema  lakini  pia  yanatoa  mwanya  wa  kujibiwa  kwa 
namna  nyingi.  Kwa  mfano,  ''Ulifanya  nini  baada  ya  hapo?  Je,  uliweza 
kusaidia?"  Au,  "Je,  ungefanya  nini  kama  ungeambiwa  juu  ya  tatizo  hilo 
mapema?" 

Jambo  bora  juu  ya  usikivu  unaoleta  mafanikio  katika  mawasiliano  ni  kwamba  hutokea 
kuenea  kwa  washiriki  wote.  Kadri  unavyojikuta  kuwa  msikilizaji  makini  na  kujifunza 
zaidi  kutokana  na  yale  unayoambiwa  na  wengine,  utakuwa  unashiriki  katika  shughuli 
ambayo  hukuza  heshima  na  mvuto  baina  yako  na  wengine.  Uwe  kazini,  katika  familia, 
au  katika  mazingira  ya  kushirikiana  na  wengine,  utagundua  kwamba  watu 
wanapojisikia  kuwa  wamesikilizwa,  mara  nyingi  wanajenga  tabia  ya  kusikiliza  wengine 
kwa  makini  zaidi. 


132 


KIAMBATISHO  D 


Marejeo  juu  ya  Uongozi 

Vitabu  vya  Mafunzo  ya  Uongozi 

The  Centre  for  Development  and  Population  Activities,  "Gender  and  Leadership"  in  Gender  and 
Development,  The  CEDPA  Training  Manual  Series,  Volume  III,  Washington,  District  of 
Columbia:  The  Centre  for  Development  and  Population  Activities,  1996. 

Commonwealth  Secretariat,  Tutors  Manual  on  Training  Skillsfor  Women,  London,  England: 
Commonwealth  Secretariat,  1984. 

Degelman,  Charles  and  Bill  Hayes,  Active  Citizenship  Today:  A  Field  Guide,  Los  Angeles, 
Califomia:  Constitutional  Rights  Foundation,  andAlexandria,  Virgina:  Close  Up  Foundation, 
1995. 

Fetterman,  D.,  Empowerement  Evaluation:  Knowledge  and  Toolsfor  Self-Assessment  and 
Accountability,  Thousand  Oaks,  Califomia:  Sage,  1996. 

Flowers,  Nancy,  In  Our  Own  Words:  A  Guide  for  Human  Rights  Education  Facilitators, 
Bethesda,  Maryland:  Sisterhood  Is  Global  Institute,  1999. 

Giber,  David,  Louis  L.  Carter,  and  Marshall  Goldsmith,  eds.,  Linkage  Incl.  's  Best  Practices  in 
Leadership  Development  Handbook:  Case  Studies,  Instruments,  Training,  SanFrancisco, 
Califomia:  Jossey-Bass,  2000. 

International  Peace  Research  Association  (IPRA)  and  UNESCO,  Handbook  Resource  and 
Teaching  Material  in  Conflict  Resolution,  Educationfor  Human  Rights,  Peace  and  Democracy, 
Paris,  France:  UNESCO,  1994. 

McCauIey,  Cynthia  D.,  Russ  S.  MoxIey,  and  Ellen  Van  Velsor,  eds.,  The  Centrefor  Creative 
Leadership  Handbook  ofLeadership  Development,  San  Francisco,  CaUfomia:  Jossey-Bass,  1998. 

 AndM.  W.  Hughes-James,  An  Evaluation  ofthe  Outcomes  ofa  Leadership 

Development  Program,  Greensboro,  North  Carolina:  Centre  for  Creative  Leadership,  1994. 

Palus,  Charles  J.  and  Wilfred  H.  Drath,  Evolving  Leaders:  A  Model  for  Promoting  Leadership 
Development  in  Programs,  Greensboro,  North  Carolina:  Centre  for  Creative  Leadership,  1994. 

Sch  wartz,  Mary  K.,  Kristin  M.  Axtman,  and  Frank  H.  Freeman,  eds.,  Leadership  Resources:  A 
Guide  to  Training  and  Development  Tools,  Greensboro,  North  Carolina:  Centre  for  Creative 
Leadership,  1998. 

Villiers,  Peter,  18  Training  Workshops  for  Leadership  Development,  New  York,  New  York: 
McGraw-Hill,  1996. 

West  NIS  Women'  s  Consortium,  Women  's  Leadership:  Theory,  A  Training  Manual,  Kyiv, 
Ukraine:  NIS  Women's,  1997. 


133 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


 .  Women's  Leadership:  Practice,  ATraining  Manual,Kyi\,\Jkrahie:  NIS 

Women's  Consortium,  1997. 

Young,  D.  and  N.  Dixon,  Helping  Leaders  Take  Effectvie  Action:  A  Program  Evaluation. 
Greensboro,  North  Carolina:  Centre  for  Creative  Leadership,  1996. 


Marejeo  juu  ya  Uongozi  na  Maendeleo  ya  Raia 

Betters -Reed,  B.  L.  and  L.  L.  Moore,  "Shifting  the  Management  Development  Paradigm  for 
Women,"  Joumal  ofManagement  Development  14(2):  24-38,  1995. 

Brake,  T,  The  Global  Leader:  Critical  Factorsfor  Creating  the  World  Class  Organization,  Burr 
Ridge,  lllinois:  Irwin,  1997. 

Brookfielf,  S.,  Developing  Critical  Thinkers:  Challenging  Adults  to  Explore  Altemative  Ways  of 
Thinking  andActing,  San  Francisco,  Califomia:  Jossey-Bass,  1987. 

Bystydzinski,  Jill,  ed.,  Women  Transforming  Politics:  Worldwide  Strategies  for  Empowerment, 
Bloomington,  Indiana:  Indiana  University  Press,  1992. 

Catalyst,  Women  in  Corporate  Leadership:  Progress  and  Prospects ,  New  York,  New  York: 
Catalyst,  1996. 

CIVICUS,  Building  Civil  Society  Worldwide:  Strategies  for  successful  Communications, 
Washington,  District  of  Columbia:  CIVICUS,  1997. 

 ,  Legal  Principles  for  Citizen  Participation:  Toward  a  Legal  Framework  for 

Civil  Society  Organization,  Washington,  District  of  Columbia:  CIVICUS,  1997. 

Clark,  K.  E.  and  M.B.  Clark,  eds.,  Measures  ofLeadership,  West  Orange,  New  Jersey: 
Leadership  Library  of  America,  1990. 

Conger,  J.A.  and  J.  A.  Kanungo,  Charismatic  Leadership:  The  Elusive  Factor  in  Organizational 
£j§'"ecf!VeneM,  San  Franscisco,  California:  Jossey-Bass,  1988. 

Covey,  S.R.,  Principle-Centered  Leadership,  New  York,  New  York:  Simon  &  Schuster,  1991. 

Dorfman,  P.W.,  J.P.  Howell,  S.  Hibino,  et  al.,  "Leadership  in  Western  and  Asian  Countries: 
Commonalities  and  Differences  in  Effective  Leadership  Processes  Across  Cultures".  Leadership 
Guarterly  8(3):  233-274,  1997. 

Drath,  WilfredH.  and  Charles  J.  Palus,  Making  Common  Sense:  Leadership  as  Meaning-making 
in  a  Community  ofPractice,  Greensboro,  North  CaroUna:  Centre  for  Creative  Leadership,  1994. 

Eagly,  A.H.,  M.G.  Makhijani,  and  B.G.  Klonsky,  "Gender  and  the  Evaluation  of  Leaders:  A 

Meta-Analysis,"  Psychological  Bulletin  111(1):  3-22,  1922. 

Freire,  Paulo.  Pedagogy  ofthe  Oppressed,  translated  by  Myra  Bergman  Ramos,  New  York,  New 
York:  Continuum,  1995. 

Gardner,  Howard  E.  and  Emma  Laskin,  eds.,  Leading  Minds:  An  Anatomy  of  Leadership,  New 
York,  New  York:  Basic  Books,  1995. 

Heifetz,  R.A.,  Leadership  Without  Easy  Answers,  Cambridge,  Massachusetts:  Harvard  University 
Press,  1994. 


134 


Helgesen,  Sally,  The  Female  Advantage:  Women's  Ways  of  Leadership,  New  York:  Basic 
Books,  1995. 

Johnson,  D.  W.  and  R.  T.  Johnson,  Cooperation  and  Competition:  Theory  and  Research,  Edina, 
Minnesota:  Interaction,  1989. 

Joseph,  Suad  and  Susan  Slyomovics,  eds.,  Women  and  Power  in  the  Middle  East,  Philadelphia, 
Pennsylvania:  University  of  PennsylvaniaPress,  2001. 

Korten,  David  C,  Globalizing  Civil  Society:  Reclaiming  Our  Right  to  Power,  New  York,  New 
York:  Seven  Stories  Press,  1998. 

Kouzes,  J.H.  and  B.Z.  Posner,  The  Leadership  Challenge:  How  to  Get  Extraordinary  Things 
Done  in  Organizations,  San  Francisco,  Califomia:  Jossey-Bass,  1987. 

Lambert,  L.,  The  Constructivist  Leader,  New  York,  New  York:  Teachers  College  Press,  1995. 

Makram-Ebeid,  Mona,  "Exclusion  of  Women  from  Politics",  in  Kathleen  E.  Mahoney  and  Paul 
Mahoney,  eds.,  Human  Rights  in  the  Twenty-first  Century:  A  Global  Challenge,  Boston, 
Massachusetts:  Martinus  Nijhoff,  1993. 

McCall,  M.W.  and  M.M.  Lombardo,  sds.,  Leadership:  Where  Else  Can  We  Gol,  Durham,  North 
Carolina:  Duke  University  Press,  1978. 

Moxley,  Russ  S.,  Leadership  and  Spirit:  Breathing  New  Vitality  and  Energy  Into  Individuals  and 
Organizations,  San  Francisco,  Califomia:  Jossey-Bass,  1999. 

Nahavandi,  Af  saneh,  The  Art  and  Science  of  Leadership,  Upper  Saddle  River,  New  Jersey : 
Prentice  HaU,  2000. 

Naidoo,  Kumi,  Civil  Society  at  the  Millennium,  Bloomfielf,  Connecticut:  Kumarian  Press,  1999. 

Otto,  Dianne,  "Challenging  the  'New  World  Order':  Intemational  Law,  Global  Democracy  and 
the  Possibilities  for  Women",  Transnational  Law  and  Contemporary  Problems  3:370-415,  1993. 

Rost,  J.C.,  Leadership  for  the  Twenty-First  Century,  New  York,  New  York:  Praeger,  1991. 

Schein,  E.H.,  Organizational  Culture  and  Leadership,  San  Francisco,  Califomia:  Jossey-Bass, 
1992. 

Schwartz,  Mary  K.,  Kristin  M.  Axtman,  and  Frank  H.  Freeman,  eds.,  Leadership  Education:  A 
Source  Book  ofCourses  and  Programs,  Greensboro,  North  CaroUna:  Centre  for  Creative 
Leadership,  1998. 

Sessa,  Valerie  1.,  Michael  C.  Hansen,  Sonya  Prestridge,  and  Michael  E.  Kossler,  Geographically 
Dispersed  Teams:  An  Annotated  Bibliography,  Greensboro,  North  Carolina:  Centre  for  Creative 
Leadership,  2000. 

Smircich,  L.  and  G.  Morgan,  'T^adership:  The  Management  of  Meaning",  Joumal  ofApplied 
Behavioral  Science  18:257-273,  1982. 

United  Nations  Centre  for  Social  Development  and  Humanitarian  Affairs,  Women  in  Politics  and 
Decision  Making  in  the  Late  Twentieth  Century.  A  United  Nations  Study,  Boston, 
Massachusetts:  Martinus  Nijhoff,  1992. 

VeneKlasen,  Lisa  and  Vaerie  Miller,  A  New  Weave  ofPower,  People  &  Politics:  The  Action 
Guide  for  Advocacy  and  Citizen  Participation,  San  Francisco,  Califomia:  Thw  Asian  Foundation, 
and  Washington,  District  of  Columbia:  Lisa  VeneKlasen,  2002. 


135 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Yukl,  G.A.,  Leadership  in  Organizations,  Englewood  Cliffs,  New  Jersey:  Prenctice-Hall,  1989. 


136 


KIAMBATISHO  E 


Mashiiika  Yanayoshughulikia  i^asuala  ya 

Uongozi 


Orodha  ifuatayo  hapa  chini  ni  mashirilca  yasiyokuwa  ya  kiserikali  duniani  kote  yenye  mipango  iliyoelekezwa  kukuza 
uongozi  kwa  wanawake. 


Association  Deinocratique  des 
Femmes  du  Maroc  (ADFM) 

Secteur  les  Orangers,  Rue  Molka,  Villa  No  2 
Rabat,  Morocco 
Tel:  212-37-737165 
Fax  :  212-37-260813 
Email:  adfm@mtds.com 

Centre  de  Leadership  Feminin 
(CLEF)  de  L'ADFM 

30,  Rue  Sidi  Belyout,  Apt.  54 
Casablanca,  Morocco 
Tel/Fax:  212-22-31-45-47 
Email:  adfm@casanet.net.ma 

BAOBAB  for  Women's  Human 
Riglits 

232A  Muri  Okunola  Street,  P.O.  Box  73630 

Victoria  Island 

Lagos,  Nigeria 

Tel:  234-1-320-0484 

Fax:  234-  1-  262-  6267 

Email:  baobab@baobabwomen.org 

Community  Education  and  Development  Services 
(CEDS) 

P.  O.  Box5153 

Bamenda,  Cameroon 

Tel:  237-766-09-37 

Fax:  237-336-39-55 

EmaiI:cedservice@yahoo.com 

Kudirat  Initiative  for  Democracy  (KIND) 

60  Lanre  Awolokun  Street 
Gbagada  Phase  2 
Lagos,  Nigeria 
Tel:  2341-472-7001 
E-mail:  nigeria@kind.org 
Web:  www.kind.org 
or 

P.O.  Box  65429 
Washington,  DC  20035 
Tel:  1-301-883-0169 
Fax:l-301-883-0151 
Email:  info@kind.org 


Tlie  Machreq/Maglireb  Gender  Linking  and 
Information  Project  (MACMAG-GLIP) 

P.  O.  Box  165302 

Beirut,  Lebanon 

Tel:  961-3-615-046 

Fax:  961-1-611-079 

Email:  glipcoord@intracom.net.Ib 

Web:  www.macmag-ghp.org 

Sisterhood  is  Global  Institute/Jordan 
(SIGI/Jordan) 

Abu  Baker  Complex 

Al-Razi  Street,  Jabal  Al-Hussain 

Amman  1 1 196  Jordan 

Tel:  962-6-5690-770 

Fax:  962-6-5690-780 

Email:  sigi@nets.com. io 

Web:  www.sigijordan.org 

Women's  Affairs  Technical  Committee  (WATC) 

Awad  Bldg.,  Radio  Stieet,  2"''Floor 
P.O.Box:2197 

Ramallah,  Palestine  via  Israel 
Tel:  970-2-298-7783 
Fax:  970-2-296-4746 
Email:  watcorg  @  pal-watc.org 
Web:  www.pal-watc.org 

Women's  Self-Promotion  Movement  (WSPM) 

P.  O.  Box  W  78  Parktown 
Harare,  Zimbabwe 


137 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


Center  for  Creative  Leadership 

One  Leadership  Place 
P.O.  Box  26300 

Greensboro,  NC  27438-6300,  USA 
Tel:  1-336-545-2810 
Fax:  1-336-282-3284 
Email:  infor@leaders.ccl.org 
Web:  www.ccl.org 

Tlie  Council  of  Women  World  Leaders 

John  F.  Kennedy  School  of  Govemment 
79  JFK  Street 

Cambridge,  MA  02138,  USA 

Tel:  1-617-496-3157 

Fax:  1-617-496-8391 

Email:  council  leaders@harvard.edu 

Web:  www.womenworldleaders.org 

Tlie  James  MacGregor  Burns  Academy  of 
Leadersliip 

University  of  Maryland 

CoUege  Park,  MD  20742-7715,  USA 

Tel:  1-301-405-6100 

Fax:  1-301-405-6402 

Email:  academy@academy.umd.edu 

Web:  www.academy.umd.edu 

Parliamentarians  for  Global  Action 

211  East  43rd  Street,  Suite  1604 
New  York,  NY  10017,  USA 
Tel:  1-212-687-7755 
Fax:  1-212-687-8409 
Email:  info@pgaction.org 
Web:  www.pgaction.org 

Women's  Institute  for  Leadership, 
Development  for  Human  Rights 
(WILD) 

1375  Sutter  Street,  Suite  407 
San  Francisco,  CA  94109,  USA 
Tel:  415-345-1195 
Fax:  415-345-1199 

Email :  es ther @  wildf orhumanrights . org 
Web:  www.mil Is.eduAVLI/wli.home.html 

International  Women's  Media 
Foundation  (IWMF) 

1726  M  Street  NW,  Suite  1002 
Washington,  DC  20036,  USA 
Tel:  1-202-496-1992 
Fax:  1-202-496-1977 
Web:  www.iwnif.org 


Women's  Leadership  Institute 

Mills  CoUege 
5000  MacArthur  Blvd. 
Oakland,  CA  94613,  USA 
Tel:  1-510-430-2019 
Fax:  1-510-430-3233 

Web:  www.mills.edu AVLI/wli. home .html 


CIVICUS:  World  AUiance  for 
Citizen  Participation 

1 1 12  16*  Street  NW,  Suite  540 
Washington,  DC  20036,  USA 
Tel:  1-202-331-8518 
Fax:  1-202-331-8774 
Email:  info@civicus.org 
Web:  www.civicus.org 

Center  for  Women's  Global 
Leadership  (CWGL) 

Douglass  College,  Rutgers 

The  State  Univers  ity  of  New  Jersey 

160  Ryders  Lane 

New  Brunswick,  NJ  08901-  8555,  USA 

Tel:  1-732-932-8782 

Fax:  1-732-932-1180 

Email:  cwgl@igc.org 

Web:  www.cwgl.rutgers.edu 

Global  Women  in  Politi  cs  Program 

The  Asia  Foundation 

465  California  Street,  14th  Floor 

San  Francisco,  CA  94104,  USA 

Tel:  1-415-982-4640 

Fax:  1-415-392-8863 

Email:  info  @  asisfound.org 

Web:  www.asiafoundation.com 


Akina  Mama  Wa  Africa 

334-336  Goswell  Road 
London  EC1V7LQ 
United  Kingdom 
Tel:  44-20-7713-5166 
Fax:  44-20-7713-1959 
Email:  amwa@akinamama.oig 
Web:  www.akinamama.org 

Au 

Plot  30  Bukoto  Street  Kamwokya 

PO  Box  24130 

Kampala,  Uganda 

Tel:  256-41-543681/3 

Fax:  256-41-543683 

Email:  amwa  u(5)imul.com 


Afghan  Institute  of  Learning 

House  No:  163/T,  Arab  Road,  University  Road 
Peshawar,  Pakistan 
Tel/Fax:  92-91842-308 

Centre  for  Organization  Research  and  Education 

Lane  3  Basisthapur,  Beltola  (Dispur) 

Guwahati  781028 

Assam,  India 

Tel:  91-361-222-87-09 

Fax:  91-361-222-87-30 

Email:  core  ne(5)sifv.com 

Foundation  for  the  Support  of  Women's  Work  (FSWW) 

GalipdedeCad.,  149/4 
80030  Mueyyetzade 
Beyouglu/Istanbul,  Turkey 
Tel:  90-212-249-07-00 
Fax:  90-212-249-15-08 

Women's  Development  Collective  (WDC) 

No.  44,  Jalan  Kajang  1 
Taman  Seri  Kajang 
43000  Kajang 
Selangor,  Malaysia 
Tel:  603-8737-3979 
Fax:  603-8737-4180 
Email:  wdc(5)tm.net.com 

Women's  Learning  Partnership 
for  Rights,  Development,  and 
Peace  (WLP) 

4343  Montgomery  Avenue 
Suite  201 

Bethesda,  MD  20814,  USA 
Tel:  1-301-654-2774 
Fax:  1-301-654-2775 
Email: 

wlp  @  learningpartnership.org 
Web  :www.learningpartnership.org 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 


140 


Kiambatisho  E 


KIAMBATISHO  F 


Baraza  la  Kimataifa  la  Ushauri 

Shirika  la  WLP  liliunda  Baraza  la  Kimataifa  la  Usliauri  (AIC)  ambalo  linawakilislia  mitazamo  mbalimbali  ya 
kitaalamu,  kiutamaduni,  na  kidini  na  lina  ujuzi  mkubwa  wa  kutathmini  matokeo  ya  kijamii,  kiutamaduni,  na  kisiasa  ya 
miradi  ya  uongozi  inaysimamiwa  na  WLP.  Baraza  hili  linalisaidia  shirika  la  WLP  kuchambua  na  kuweka  katika  hali 
inayofaa  habari  za  kisheria,  kisiasa,  na  kisayansi  jamii  zinazotolewa  katika  maandishi  na  vifaa  vyake.  Wajumbe  wa 
Baraza  ni  hawa  wafuatao: 


Hafsat  Abila 

Afifa  Dirani  Arsanios 

Suheir  Azzouni-Mahshi 

Charlotte  Bunch 

Thais  Corral 

Marian  Wright  Edelman 
Nancy  Flowers 
Noeleen  Heyzer 

Ayesha  Imam 

Zahira  Kamal 

Farhad  Kazemi 
Asma  Khader 
Amina  Lemrini 
Ann  Elizabeth  Mayer 
AfafMahfouz 

Rabea  Naciri 
Kumi  Naidoo 
Thoraya  Obaid 
Ayo  Obe 

Jacqueline  Pitanguy 
Aruna  Rao 


Founder,  Kudirat  institute  for  Democratie 

Intemational  Consultant,  Lebanon 

Director  General,  Women's  Affairs  Technical 
Committee,  Palestine 

Exective  Director,  Center  for  Women's  Global 
Leadership 

Coordinator,  Centro  MuUier  informacao,  Associria, 
e-Execuacao  de  Projetos,  Brazil 

Founder  and  President,  Children  defense  fund 

Human  Rights  Education  Consultant 

Director,  United  Nations  Development  Fund  for  Women 
(UNIFEM) 

Executive  Director,  BAOBAB  for  Women's  Human  Rights 

Nigeria 

General  Director,  Directorate  for  Gender  Planning  and 
Development,  Palestinian  Ministry  of  planning 

Vice  Provost,  New  York  Universuty 

Lawyer  and  women's  Rights  Activist,  Jordan 

President,  Association  democratique  des  femmes  du  Maroc 

AssociateProfessorof  Legal  Studies,  University  of  Pennsylvania 

Formcr  Prcsidcnt,  Conforence  of  Non-governmental 
Oganisations  in  Consultative  Relationship  with  the 
United  Nations 

Executive  Director,  CoIIectif  95  Maghreb  Egalite,  Morocco 
President,  CIVICUS:  World  AUiance  for  Citizen  Participation 
Executive  Director,  United  Nations  Popolation  Funds  (UNFPA) 
President,  Civil  Liberties  Organisation,  Nigeria 

Founder  and  President,  Canadia,studo,  Perquisa,  lnfomacao,e  Acao,  Brazil 
President,  Association  for  Women's  Rights 


141 


Uongozi  Bora:  Kitabu  cha  Mafunzo  ya  Uongozi  kwa  Wanawake 

in  Development 

Regan  Ralph  Vice-President  and  Director,  Health  and  Reproductive  Rights,  National  Women 

Law  Center 

Kavita  Ramdas  President,  The  Global  Fund  for  Women 

Bouthaina  shaaban  Professor,  Damascus  University,  Syria 

Zenebeworke  Tadesse  Founder,  Associaion  of  Africa  Women  for  Research  and  Development, 

Ethiopia 


142 


WLP 


WOMENS 

Learning 

PARTNeRSHIP 


wakishauriana  na 


Association 
Democratipue  des 
Femmes  du 
IVIaroc 


BAOBAB  for 
Women's 
Human 
Rights 


Women's 
Affairs 
Technical 
Committee 


